ÍSLENZKAR 


RJETTRITUNARREGLUR 


EPTIR 


HALLDÓR KR. FRIÐRIKSSON, 


GEFNAR ÚT 


HINU ÍSLENZKA BÓKMENNTAFJELAGI. 


REYKJAVÍK 1859. 


PRENTAÐAR í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS. 
EINAR ÞÓRÐARSON. 


Ð 


Gg 


„kt A 


j % = 


FORMÁLI. 


Þótt nokkrum mönnum sýnast kynni það mál og 
efni lítilsvert, sem eptirfylgjandi klausur um geta, 
þá má eg eigi samt verða þeim samdóma; því að 
eg sje daglegana, hversu tungan vor, og henni sam- 
fara góðir siðir feðra vorra ganga til þurrðar og úr- 
eldast meir og meir. g 

Eggert Olafsson. 

Mjer kemur það alls eigi óvart, þótt sumir kunni þeir enn 
að verða á voru landi, eins og á dögum Eggerts lögmanns Ólafs- 
sonar, er eigi þyki það mikils-varðandi, að samdar sjeu reglur 
fyrir íslenskri rjettritun; þeir munu margir enn, er láta sig 
létils varða, hvernig orðin eru rituð, eða hvaða búnað þeir velja 
hugsunum sínum, hvort orðin og orðmyndirnar eru rjeltar eða 
rangar; þeir láta sem allt sje undir efninu komið; en þeir hin- 
ár sömu gá eigi þess, að hvert það smíði, sem vel er frá gengið 
é hverju einu, verðskuldar meira lof, en það, sem óvandaður er 
frágangurinn á, þótt efnið sje hið sama í báðum smíðisgripun- 
um; þeir gá eigi þess, að sje óvandaður frágangurinn á orð= 
um og orðmyndum, er mjög svo hætt við, að efnið og niður- 
skipun þess sje eigi svo vandað, sem vera bæri, því að sá, sem 
er hirðulaus að sumu leyti á verkum sínum, hann mun naumast 
vandvirkur í sumu; þeir gá eigi þess, að vilji þeir eigi fella 
niður tungu sína, sem nú hefur gengið hjer á landi, að öllu 
eðli sínu óbreytt, í því nær þúsund ár, og sem mörgum hefur 
Þótt svo fögur og fullkomin, verða þeir að gefa gaum að hverju 
einu atriði hennar, eigi einungis að setningunum og selningar- 
laginu, heldur og að orðunum og orðmyndunum, og þá líka rit= 
hættinum; því að orðin, orðmyndirnar og rithátturinn er hvað 
öðru svo nátengt, að sje eitt af því aflagað, þá aflagast hitt 
með. „Það er reyndar satt, að bágt mun verða, að semja þær 
rjettrilunarreglur, er allir fallist á; því að hver hefur sína 


IV 


s 


skoðun á því, hver rithátturinn sje rjetthafðastur í íslensku, og 
því er það, að sinn er rithátturinn hafður á hverri bókinni ; 
og er það þó merkilegt, að wjer skulum eigi vera komnir svo 
- langt áleiðis enn, að allir hafi sama rithátt. Í fornöld, gullöld 
íslenskunnar, er reyndar eigi að sjá, að neinar eiginlegar rjett- 
ritunarreglur hafi verið samdar af neinum. Hin fyrsta ritgjörð 
í þá áttina hefur sjálfsagt verið sú, er getur um í Snorra-Eddu 
II, bls. 4—6, að þeir hafi samið Þóroddur rúnameistari og Ari 
prestur Þorgilsson hinn fróði ({ 1148); en sú ritgjörð er nú 
gjörsamlega týnd og glötuð, svo að ekkert er vitað, hvernig hún 
hefur verið löguð, eða hversu umfangsmikil, nema það sem í 
Eddu stendur ; og lítur þá svo út, sem ritgjörð þeirra hafi ver- 
ið íslenskt stafróf, og hverjir latínustafir væru rjeltræðir í ís- 
lenzku, og því áþekk þeim tveimur ritgjörðum, sem samdar voru 
nokkru síðar, og sem báðar hljóða um stafrófið. Báðar eru þær 
prentaðar í Snorra-Eddu 11, bls. 10—61. Hin fyrri þeirra 
(Sn.-Ed. 11, 10—43) heldur Dr. Svb. Egilsson að samin sje rjett 
eptir dauða Ara prests hins fróða, eða á árunum 1150— 1160, 
en hin síðari (Sn.-Ed. TI, £44—61) um 1200; sjá eptirmála við 
„Ritgjörðir tilheyrandi Snorra-Eddu“, Reykjavík 1848.  Líks 
eðlis er „Málfræðinnar grundvöllur“ (Sn.-Ed. 11, 62—92) eptir 
Ólaf hvítaskáld. Það er nú hvorttveggja, að ritgjörðir þessar 
eru mestmegnis um stafrófið, og hvaða stafir sjeu rjettræðir og 
hafandi í íslensku, en eigi neinar eiginlegar og almennar regl- 
ur fyrir rjettritun; enda var eigi við pví að búast, að þær regl- 
ur, sem í þeim felast, yrðu teknar af almenningi, með því eigi 
var neitt prentað, og ritgjörðirnar því komust að eins í hend- 
ur fáum mönnum. Eptir það veit jeg eigi til að neinn hafi 
samið neinar reglur um íslenska rjettritun, þangað til vice-lög- 
maður Eggert Ólafsson (þ 1768) tók sig til og samdi algjörðar 
reglur fyrir henni; en svo fór um þær, að þær komust aldrei 
á prent, og eigi veit jeg til, að nokkur hafi tekið þær upp, enda 
mundu þær nú þykja heldur óviðkunnanlegar í sumu. Sá, sem 
næst ritaði um það efni var Rask heitinn, auk þess sem hann 
sýndi fram á pað á verkinu, eða á bókum peim, sem hann gaf 


V 


út eða starfaði að, bæði málfræðisbókum sínum og öðrum, hvern 


3 


rithátt hann hjeldi rjettastan í íslenzku, þá hefur hann og gjört 
grein fyrir aðalreglunum í „Lestrarkvéri handa heldri manna 
börnum“, Kaupmannahöfn 1830. Það var hvorttveggja, að 
hann var manna færastur til þessa starfa, enda hafa ýmsir telk- 
ið hans rithátt; þó virðist sá galli á þeim reglum, að hann 
eigi hafi gætt þess, hvernig tungan nú er orðin, heldur einung:=. 
is haft fyrir augum, hvernig hún var til forna, og virðist jafn- 
vel hafa farið of mikið eptir upprunanum eða frummyndum orð-. 
anna, og sem sumar hverjar aldrei munu hafa komist inn í 
áslenzkuna. 1835 kom fyrsta árið af Fjölni, og voru þar nokkr- 
ar nýbreytingar á rjettrituninni frá því, sem verið hafði áður; en 
í næsta árinu var tekinn upp algjörlega nýr ritháttur, og á. 
því árinu, bls. 2—37, og svo í 8. árinu, bls. 17—18, eru regla 
ur þær, er útgefendur Fjölnis vildu laga ritháttinn eptir, og 
sem þeir fylgdu í Fjölnis 2.—6. ári. Þeir settu pær reglur, að 
rita skyldi sem næst framburðinum. Þetta var með öllu ný 
uppástunga; en Íslendingar eru heldur vanafastir; enda er það 
kunnugt, hvernig rithætti þeim var tekið á Íslandi; margir 
hnjátuðu í útgefendurna, þótt ómaklega, og kölluðu slíkan rit- 
hátt sjervizku eina, og það sumir hverjir, er litla eða jafnvel 
enga hugmynd höfðu um íslenzka rjettritun. Í 7. ári Fjölnis 
var þá tekin upp aptur hin almenna rjettritun, þó með tals- 
verðum breytingum, eða rjettar sagt lagfæringum, og er sami 
grundvöllurinn fyrir rithætti þeim, sem hafður var á þremur 
síðustu árum Fjölnis, og fyrir jettritunarreglum mínum, og 
finnast ýmsar ritgjörðir á 7. og 8. ári Fjölnis, er lúta að ís- 
lenskri. rjettrikun. Að jeg geti alls þess, er-jeg veit til, að ritað 
hefur verið og prentað um þetta efni, skal geta þess, að í 4. ári 
„Ármanns á Alþingi“, Kaupmannahöfn 1832, bls. 66—83, er. 
„Leiðarvísir til að kenna börnum að lesa“, eptir stiptprófast Á. 
Helgason, og á sú ritgjörð skylt við þetta mál að því leyti, sem 
þar er skýrt frá, hverjir stafir höfundinum virðast óþarfir í 
íslenzku. Aptan við „Nýtt stafrofskver handa minni manna 
börnum“, Reykjavík 1853, eru „Fáeinar greinir um rjetta ritan 


á 


VR 


nokkurra stafa og orða í íslenzku“ eptir S. G.; og 1856 samdi 
stud. theol. Magnús Jónsson og let prenta hjer í Reykjavík 
„Leiðarvísir til að rita rjett íslenzku“. 

Aðalorsökina til þess, að vjer Íslendingar eigi höfum allir 
einn ritháttinn, tel eg þá, að unglingunum á námsárunum eigi 
hefur verið kennd nein rjettritun, svo að þeir hafa orðið að 
smíða sjer hana sjálfir, annaðhvort fyr eða síðar. 

Jeg hræðist alls eigi þá mótbáruna, að rithátturinn sje 
svo lítils varðandi, að eigi sje tíma til þess verjandi, 
að semja reglur um hann; því að allir skynsamir 
menn, er láta að nokkru til sín taka, hvernig fer um 
tungu vora, hvort hún er svívirt og aflöguð eða ekki, þeir munu 
Játa og verða að játa, að það sje í raun rjettri áríðandi at- 
riði, að einn sje rithátturinn hafður af öllum Íslendingum, og 
hann sem samkvæmastur eðli tungunnar; og hví mundi hann 
vera minna metandi hjá oss Íslendingum, en t. a. m. hjá Frökk- 
um eða Englendingum? Að minnsta kosti gat mjer aldrei dott- 
ið í hug, að láta þá mótbáruna hamla mjer frá, að rita ís- 
lenzkar rjettritunarreglur. En þó var jeg næsta tregur til, að 
taka til samnings þessa bæklings, og það sökum þess, að jeg 
fann, hversu míklir örðugleikar eru á því, að semja slíka bók, 
svo að hlíta megi, og hefði að öllum líkindum aldrei hætt mjer 
út í það, hefði jeg eigi verið hvattur til þess á marga vegu, 
enda dettur mjer eigi í hug, að ímynda mjer, að jeg hafi sigr- 
axt á öllum þeim örðugleikum, sem á því eru. En hversu á- 
bótavant sem þessum bæklingi er, hugga jeg mig við það, að 
kenni einhver sig síðar mann til, að semja aðrar betri rjettrit- 
unarreglur, geti rit þetta orðið þeim hinum sama til nokkurs 
stuðnings, og það eigi all-létils. 

Það eru að eins fáein atriði í bók þessari, sem mjer þykir 
þörf á um að ræða, og er þá fyrst að geta þess, að jeg læt hjer 


1) Síðan þetta var ritað, hefur kandíd. phílós. Guðbrandur 
Vigfússon ritað grein „um stafrof og hneigingar“, sem prentuð er 
á 17. ári „Nýrra Fjelagsrita“, Kmh. 1857, bls. 117 — 166, sem 
lýtur að sama efni. Höfundurinn. 


vl 


fylgja með útskýringu hinna almennu hugmynda málfræðinnar, 
og hef reynt til, að skýra þær með dæmum úr íslenskunni 
sjálfri; en enginn skyldi ímynda sjer, að jeg ætlist til, að þetta 
skuli vera eiginleg málmyndalýsing; en því gjörði jeg pað, að 
eigi varð hjá því komizt, að hafa málfræðisleg orð á rjettritun- 
arreglunum sjálfum, og þáu hefðu almúgamenn alls eigi skilið; 
og bókin þeim því orðið gagnslaus, ef skýring þeirra orða eigi 
hefði fylgt með; en nú ímynda jeg mjer, að skynsamir almúga- 
menn geti að minnsta kosti haft töluverð not af bókinni, ef þeir 
vilja. Þá þóttist jeg og geta bætt úr skorti peim, sem hjer hefur 
verið á haganlegri skýringu hinna málfræðislegu hugmynda, bæði 
fyrir pá unglinga, sem í skóla eiga að fara, og aðra, er nema 
eiga aðrar tungur, og ér jeg sannfærður um, að skýring þessi 
greiðir eigi all-lítið fyrir náminu séðar; því að hversu vel sem 
þessar hugmyndir eru skýrðar fyrir unglingum með útlendum 
tungum, verða þær þeim næsta torskildar; en jeg tel það víst, 
að þær verði þeim miklu auðskildari við þessi dæmi úr íslenzk- 
unni sjálfri. Að jeg hef haft hin íslensku orðin, til að tákna 
með hugmyndir þessar, í stað hinna latínsku, þykir mjer engrar 
afsökunar þurfa, og það því síður, sem hin latínsku orðin standa. 
hjá hinum íslenzku í skýringunni. Skammstafanir þær, er jeg. 
hef haft á þessum málfræðislegu orðum sumstaðar, vona jeg að 
eigi valdi neinum örðugleika eða másskilningi fyrir lesendurna, 
einkum ef þeir kynna sjer skýringuna wel, t. a. m. þótt núl. sje. 
haft fyrir núlegur eða núlegs, þál. fyrir þálegur eða þálegs, atv. 
fyrir atviksorð, og annað því um líkt. 

Að jeg hef greint æ og æ, Þykir mjer óþarft að rjeitlæla 
meir, en gjört er í Ö. greininni, en þess vil jeg geta, að vel 
getur það verið, að fleiri orð eigi að rita með æ en jeg hef til 
tínt; og sama má, ef til vill, segja um. y, Ý og ey; en jeg vildi 
eigi telja Önnur orð en þau, er mjer. þótti víst að rita skyldi 
með æ; en með þann staf eru þeir örðugleikar á, að það eru 
svo fá fornrit, er greina æ og æ, og því meiri örðugleikar eru 
á því fyrir mig, að telja wpp öll þess konar orð, sem jeg eigi 
hafði nema prentaðar bækur að fara eptir, og það sumar hverjar 


Vill 


eigi svo Vel út gefnar, eða áreiðanlegar, sem óskandi væri. 
Miklu áreiðanlegri hefði sú upptalning orðið, hefði mjer gefist 
kostur á, að skoða sjálfur handritin. Það er einnig athugavert, 
að þótt eitthvert orð sje ritað með æ í einhverju einu handriti, 
þá verður þó eigi talið víst fyrir það, að það orð skuli svo 
jettilega ritað. Því að þetta hljóð hefur verið nokkuð á reiki, 
og sjálfsagt sumir nefnt æ, er aðrir nefndu æ, og æ skyldi vera 
eptir uppruna, og því mun standa eins á c í sumum orðum, 
t. a. m. þegar ritað er lægi í „Ágripi af Noregskonungasögum“, 
í X. bindi Fornmannasagna, fyrir lægi, eins og y, t. a. m. í 
mykill fyrir mikill, é sumum bókum, kyrkja fyrir kirkja, o. s. 
frv., og því má alls eigi telja það sem órækan vott fyrir æ, 
þótt svo kunni að finnast ritað í einni bók, ef uppruni virðist 


"vera móti þeim rithætti; þá fyrst verður slíkur ritháttur áreið- 


anlegur, ef hann finnst í flestum þeim bókum, sem greina æ og 
c, eða að minnsta kosti fleiri en einni. Um einstök sjaldhöfð 
orð hef jeg getið þess, hvar þau sjeu, eigi til þess að sanna með 
æ, heldur til þess að sýna, að orðið sje til, t. a. m. þegar jeg 
vitna til Njálu, er alls eigi greinir æ og æ, heldur ritar bæði 
hljóðin g. 

Þess skal hjer geta, þótt þess varla gjörist þörf, að jeg hef 
eigi nefnt alla þá staði, þar sem hvert orð kemur fyrir; því að 
það hefði verið óvinnandi verk um mörg, og eingin þörf, nema, 
ef til vill, við stöku orð; og við þau orð, sem mjer þótti þess 
þörf, hef jeg nefnt alla þá staði, þar sem mjer var kunnugt að 
þau fyndust; jeg hef við flest orð að eins til greint svo mörg 
dæmi, sem mjer þótti þurfa, til að sanna með ritháttinn. 

Til að sýna, að sömu hljóð eða náskyld komi fram í sömu 
orðunum í öðrum tungum, skyldum íslenskunni, hef jeg í 10., 
13., 14. og 16. gr. borið mörg orð saman við gausku, engil- 
saxnesku, ensku, þýsku, dönsku og sænsku, þar sem jeg hef fund- 
áð sömu orðin í þessum tungum, og má það vera til mikillar 


sönnunar hljóðinu í íslenskunni, ef sama hljóðið, eða því skylt, 
finnst í öðrum tungum, er raunar sjeu af sömu rót og íslenskan, 


enda þykir mjer það víst, að fjöldi orða sje kominn úr engil- 


tri 


IK 


saæneskunni inn í tungu vora, eða að minnsta kosti hljóð þeirra 
lagað eptir henni; lætur það og að líkindum, þar eð svo margir 
af landnámsmönnum komu frá Írlandi og Skotlandi, og höfðu 
sumir dvalið þar all-lengi áður. Hin gausku orðin hef eg tekið 
eptir „H. C. de Gabelentz et Loebe: Ulfilas, voluminis IH. pars 
prior. Glossarium linguae Gothicae continens. Lipsiae 1843“, en 
hin engilsaxnesku eptir „3. Bosworth: A. dictionary of the Anglo- 
Saxon language. London MDCCCXXXVIII“. 

Í upptalningum orða kann það að þykja ósamkvæmni, að 
Jeg hef sumstaðar samskeytt orð fyrir aptan aðalorðið, einkum 
£ 10., 13., 14. og 16. gr., en þó eigi öll eða alstaðar. En þá 
vil jeg geta þess, að jeg ætlaði mjer eigi að telja upp önnur orð 
en hin ósamsettu; því að það er auðsætt, að orðið á eins að 
rita, hvort sem það er skeytt saman við annað orð eða ekki ; 
en hin samskeyttu orðin hef jeg sett fyrir aptan, þar sem mjer 
þótti það eigi liggja nógu beint við, af hverju orði þau væru 
leidd, eða þá til að skýra aðalorðið, einkum ef það er sjaldhaft. 

Þá pótti mjer og bæði rjettara og ljósara, að segja merk- 
ingar allra fágætra orða, skáldaorða, og allra þeirra, er önn- 
ur orð hafa líka mynd, en ólíka merkingu, og vona jeg til, að 
það verði eigi talinn neinn galli á bókinni, þótt merkingin sje 
eigi sett við þau orðin, sem öllum eru kunn, og sem eigi verð- 
ur blandað saman við önnur orð, eða eru neinum misskilningi 
bundin í nokkru efni. 

Mörgum kann að þykja, að jeg sje æði-margorður í sum- 
um greinum, er jeg tek upp sömu reglurnar við hvern stafinn 
fyrir sig, t. a. m. er jeg tel upp við hvern samhljóðanda, hvar 
hann skuli rita tvöfaldan, og þeim þyki rjettara, að jeg hefði 
dregið þær reglur saman í eina grein. En því gjörði jeg það, 
að bæði fannst mjer það rjettast í sjálfu sjer, að tína allt til 
um hvern stafinn á einum stað, og reglurnar þá fyllstar, og 
líka ímyndaði jeg mjer, að almúgamenn mundu þá hafa meiri 
not bókarinnar en ella. a 

Verið getur, að mjer hafi eigi heppnast, að hafa aðgreining- 
armerkin og önnur teikn svo greinileg, sem verða mætti, en þó 


X 


held jeg, að svo sje frá þeim gengið, að þau hvergi geti valdið 
neinum misskilning. Þess viljeg að eins geta, að jafnaðarmerk- 
ið (=>) í orða-upptalningunum, t. a. m. £ 10., 13., 14. og 16. 
gr., táknar, að jeg líti svo á orðið, sem á undan {== stendur, 
sje hið sama og það, sem á eptir jafnaðarmerkinu stendur, en 
ekki eiginlega leitt af því þannig t. a. m. tel jeg, að leysingi 
sje sama orðið og lausingi, nema hvað það hefur fengið hljóð- 
varpið af au. „Að öðru leyti skal þess getið, að þau orðin, sem 
standa í millum { |, tákna rót orðs þess, sem á undan fer, en 
eigi einmitt þá mynd orðsins, sem hið afleidda beinlínis sje mynd- 
að af; t. a. m. þegar stendur 1. persóna eintölu þálegrar tíðar 
í framsöguhætti, þótt orðið á undan rjettast væri leitt af fleir- 
tölunni, þá vona jeg, að það valdi eigi neinum misskilningi ; 
því að meginhlutinn er að öllu eins í eintölu og fleirtölu þeirra 
orða; aptur á móti, ef fleirtalan er frábrugðin eintölunni, og 
orðið á undan er leitt af meginhluta fleirtölunnar, þá er fleir- 
talan sett á millum | |, og sömuleiðis ef meginhlutinn er að 
einhverju skertur; þannig stendur t. a. m. við drykkja (vjer 
drukk-um/, en eintalan er drakk, og meginhlutinn pví öðruvísi ; 
við hlægilegur stendur (vjer hlóg-um|, af pví eintalan er að eins hló. 

Þá mun sumum þykja undarleg stafrófsröð sú, er jeg hef 
farið eptir, og sem getið er neðanmáls við 1. grein; og skaljeg 
á pví efni geta þess eins, að auk þess sem mjer þykir sú staf- 
rófsröð hin eðlilegasta í sjálfri sjer, þá hefði hin vanalega staf- 
rófsröð verið mjög svo óeðlileg í þessari bók í niðurskipun grein- 
anna. Það liggur svo sem í augum uppi, að eðlilegast er, að 
tala um alla hljóðstafina hvern á eptir annan, og svo samhljóð- 
endurna sjer; en úr því jeg gat eigi farið eptir hinni vana- 
legu stafrófsröð á níðurskipun greinanna, þótti mjer óviðkunn- 
anlegt, að hafa aðra stafrófsröð í orða-upptalningunum; enda 
getur það engum misskilningi valdið, ef menn að eins kynna 
sjer stafrófsröð þá, sem jeg hef. 

Jeg má eigi skiljast svo við þetta mál, að jeg eigi lýsi þakk- 
læti mínu við herra Dr. H. Scheving, er fyrir orð mín las yfir 
handrit mitt, og með mannúðleika og velvild gaf mjer margar 
góðar bendingar og leiðbeiningu. Sömuleiðis verð jeg að þakka 
herra kand. philol. Jóni Þorkelssyni fyrir aðstoð pá, er hann 
hefur veitt mjer, einkum við samninguna á orða-upptalning- 
unum í 10., 18., 14. og 16. grein. 

Reykjavík í maí 1857. 


H. Kr. Friðriksson. 


SKAMMSTAFANIR Á BÓKANÖFNUM. 


Ad. == Arinbjarnardrápa, í Egilssögu Skallagrímsonar. Reykja- 
vík 1856. Talan merkir vísu. 

Alex. = Alexanderssaga. Christiania 1848. Talan merkir bls. 

Atlak.? — Atlakviða. Talan merkir vísu. 

Atlam. == Atlamál. Talan merkir vísu. 

Alv. — Alvísmál. Talan merkir vísu. 

Band. == Bandamannasaga. Kmh. 1850. Talan merkir bls. 

Barl. == Barlaams og Jósaphatssaga. Christiania 1851. Talan 


merkir bls. 
B. H. — Orðabók Bjarnar Halldórssonar. Kmh. 1814. 
B. Hít. == Bjarnar saga Hítdælakappa. Kmh. 1847. Talan merkir bls. 
Dropl. == Droplaugarsona saga. Kmh. 1847. Talan merkir bls. 
Eb. == Eyrbyggja saga. Kmh. 1787. Talan merkir kapítula. 
Eg. == Egils saga Skallagrímssonar. Reykjavík 1856. Talan 
merkir kapítula. 


Fas. == Fornaldarsögur Norðurlanda. Kmh. 1829--30.  Róm- 
verska talan merkir bindi, en hin serkneska bls. 

Fms. = Fornmannasögur. Kmh. 1825--1837. Rómverska talan 
merkir bindi, en hin serkneska bls. 

Fofn. == Fofnismál. Talan merkir vísu. 

Fóstbr. == Fóstbræðra saga. Kmh. 1852. Talan merkir bls. 

Frump. == Um frumparta íslenzkrar tungu í fornöld, eptir Kon- 
ráð Gíslason. Kmh. 1846. Talan merkir bls. 

Fsk. == Fagrskinna. Christiania 1847. Talan merkir bls. 


Gh. M. = Grönlands hístoriske Mindesmærker. Kmh. 1838— 
1845. Rómverska talan merkir bindi, en hin serkneska bls. 

Ghv. == Guðrúnarhvöt. Talan merkir vísu. 

Gkv. 1. == Guðrúnarkviða fyrsta. Talan merkir vísu. 


7) Til allra Eddukvæðanna er vísað eptir: Den ældre Edda, 
udgivet af P. A. Munch. Christiania 1847. ; 


XI 


Gkv. 2. == Guðrúnarkviða önnur. Talan merkir vísu. 

Grág. == Grágás. Kmh. 1852. Rómverska talan merkir deild, en 
hin serkneska bls. 

Grett. — Grettis saga. Kmh. 1853. Talan merkir kapítula. 


Grg. = Grógaldr. Talan merkir vísu. 

Grímn. — Grímnismál. Talan merkir vísu. 

G. Súrs. =— Gísla saga Súrssonar. Kmh. 1849. Talan merkir bls. 
Hamd. == Hamdismál. Talan merkir vísu. 

Hamh. — Hamarsheimt. Talan merkir vísu. 

Harb. == Harbarðsljóð. Talan merkir vísu. 


Harms. —= Harmsól. Viðey 1844. Talan merkir vísu. 

Háv. == Hávamál. Talan merkir vísu. 

Heil. v. = Heilags anda vísur. Viðey 1844. Talan merkir vísu. 

Helg. Hjörv. — Helga kviða Hjörvarðssonar. Talan merkir vísu. 

Helg. Hund. 1. —= Helga kviða Hundingsbana fyrri. Talan merkir vísu. 

Helg. Hund. 2. — Helga kviða Hundingsbana önnur. Talan merkir vísu. 

Herv. == Hervararsaga. Kmh. 1847. Talan merkir bls. 

Hýmk. — Hýmiskviða. Talan merkir vísu. 

Höfuðl. —= Höfuðlausn Egils Skallagrímssonar í Egils sögu. Reykja- 
vík 1856. Talan merkir vísu. 

Ísl. s. — Íslendinga sögur. Kmh. 1843 og 47. Rómverska talan 
merkir bindi, en serkneska talan bls. 

Ísl. dr. — Íslendinga drápa eptir Hauk Valdísarson, á 748, í 4. 
í safni Á. M. Talan merkir vísu. 

Járns. == Járnsíða. Kmh. 1847. Talan merkir bls. 

Lb. == Líknarbraut. Viðey 1844. Talan merkir vísu. 

Lilja, kvæði prentað í Fínni Johannaei historia ecclesiastica Ís- 

„landiae, 2. bindi, bls. 398—446. Talan merkir vísu, 

Lokas. == Lokasenna eða (Egisdrekka. Talan merkir vísu. 

Merl. 1. =—— Merlínusspá 1. í ÁAnnaler for nordisk Oldkyndig- 
hed 1849, bls. 14—38. Talan merkir vísu. 

Merl. 2. — Merlínusspá 2. í Annaler for nordisk Oldkynd- 
ighed 1849, bls. 39—"T4. Talan merkir vísu. 

NgL. == Norges gamle Love. Christiania 1846 — 1849. Rómverska 
talan merkir bindi, en hin serkneska bls. 

Nj. == Njáls saga. Kmh. 1772. Talan merkir kapítula. 

Ólafsdr. == Olafs drápa Tryggvasonar. Viðey 1832. Talan merkir vísu. 

Ól. h. == Ólafs saga hins helga. Christiania 1849. Talan merkir bls. 


Kl 


Plac. —= Placidusdrápa. Viðey 1883. Talan merkir vísu. 

Rekst. — Rekstefja, kvæði prentað í Sceriptashistorica Islando- 
rum, 3. bindi, bls. 243—276. Talan merkir vísu. 

Rímb. — Rímbegla. Kmh. 1780. Talan merkir bls. 

Rígsm. — Rígsmál. Talan merkir vísu. 

Sig. 1. == Sigurðar kviða Fofnisbana fyrsta eða Gripisspá. Talan 
merkir vísu. 

Skáldh. — Skáldhelgarímur í Grönlands historiske Mindesmærker, 
2. bindi, bls. 442—560. Fyrri talan merkir rímu, en hin 
seinni vísu. 

Skírn. — Skírnismál. Talan merkir vísu. 

Skuggs. — Skuggsjá. Christiania 1848. Talan merkir bls. 

Sn.-Ed. == Edda Snorra Sturlusonar. Kmh. 1848— 1852. Rómverska 
talan merkir bindi, en hin serkneska bls. 

Sól. — Sólarljóð. Talan merkir vísu. 

Sonart. =— Sonartorrek í Egils sögu. Reykjavík 1856. Talan 
merkir vísu. 

Sturl. — Sturlunga saga. Kmh. 1817—1820. Rómverska talan 
merkir þátt, en hin serkneska kapítula. 


Vafþr. — Vafþrúðnismál, Talan merkir vísu. 
Vígagl. — Vígaglúmssaga. Kmh. 1786. Talan merkir kapítula. 
Völusp. — Völuspá. Talan merkir vísu. 


Þ. hreð. — Þórðar saga hreðu. Kmh. 1848. Talan merkir bls. 
GEgisdrekka —= Lokasenna. 


ið 


ja Ef 


lE ti) 


ir að LR 


ab #3 á 5 


- Í sn 


aj hk PR sa FAN 


Skýring hinna almennu málfræðislegu hugmynda . 


YFIRLIT EFNISINS. 


Rjettritunarreglur. |. Kafli. Um hljóðstafina, bls. 35--139. 


1g; 


10. 


SN 


grein. 


bls. 1—32. 


I bls. 36. 
UM a lk, 3 — 39. 
Um — 42. 
Vil ss. 19 a — 45. 
UM ær AL — 46. 
I A — 47. 
0 a ls Pirr a — 58. 
að = — 58. 
pósa — 55. 
nr — 56. 
LOL a a a — 79. 
| Br — 75. 
a a — 75. 
a — 108. 
Um TS — 123. 
is: 7 
Um 3 
Um granna og fláa hljóðstafi fyrir framan ng — 138. 
- Kafli. Um samhljóðendurna, bls. 139 — 230. 

Er bls. 139. 
a — 144. 
a — 158. 
(bl — 164. 
Um tí. a a — 171. 
md sor rðr — 174. 
I a | R 
UA sa — 182. 
Um a — 183. 
UM — 188. 


29. 
30. 
ðl. 
32. 
3ð. 
34. 
35. 
36. 


31. 
38. 
39. 
40. 


áð A ns 
Ör sósan 
Br gg 
nr 
a a 
ss sagga sk sór 
Í á þr 
a 5 il pi 
ka bls. 231 — 246. 
sroin Um upphalssla ss 
—— Um skiptingu atkvæða. ............ 
—— Um það, hvar rita skuli eitt orð eða fleiri... 
—— Um aðgreiningarmerkin .....0....... 


——— A E—— 


bls. 190. 
— 199. 
— 208. 
— 210. 
— 216. 
— 218. 
— 223. 
— 227. 


— 231. 
— 232. 
— 233. 
— 238. 


SKÝRING 


HINNA ALMENNU MÁLFRÆÐISLEGU HUGMYNDA. 


1. gr. Au mál er seit saman af einstökum orðum, en þeim 
er skipt í ýmsa flokka, er kallast partar málsgreinar (parles 
orationis), og eru þeir. þessir: nafnorð, greinir, einkunnir, 
fornöfn, sagnir, atviksorð, samtengingarorð, fyrir- 
setningar og meðalorpningar. 

Nafnorð, greinirinn, einkunnir, fornöfn og sagnir eru beygj- 
anleg (flectuntur), það er, að þau breytast að mynd sinni, og 
helzt í endanum, og það á ýmsan hátt, eptir því, í hvaða sam- 
bandi þau standa hvert við annað, og hvernig á setningunni stend- 
ur; kallast sá hluti þeirra, er breytzt getur, ending, en sá 
hlutinn, sem eptir verður, þegar allar endingar eru frá skildar, 
heitir meginhluti (thema). Sum eru þau orð, er eigi geta 
tekið fullri beygingu, eða sem eitthvað vantar í (defeetiva), og 
aptur sum, er beygjast óreglulega, annaðhvort að endingunni til, 
eða þá einhver mynd þeirra er óreglulega mynduð af stofninum 
(anomala). Atviksorð eru að mestu óbeygjanleg (sjá 32. grein), 
en samtengingarorð, fyrirsetningar og meðalorpningar með öllu ó- 


I, kafli. 


Um nafnorð. 


beygjanlegar. 


2. gr. Nafn eða nafnorð (nomen substantivum) kallast 
hvert það orð, sem táknar einhvern hlut, lifandi eða dauðan, eða 
einhverja hugmynd út af fyrir sig, t. a. m:;: maður, sauður, 
hryssa, hús; reiði, hugur. 


Sjerhvert nafn er annaðhvort: 
Í 


á 
1) tegundarheiti (nomen appellativum), og táknar þá 
eitthvað það, er margt er eða getur verið sömu tegundar, í. a. 
m.: hestur, ær, fjall, ímyndun; eða 
2) eiginlegt nafn (nomen proprium), er táknar eitthvað 
eitt einstakt sinnar tegundar, t. a. m.: Pjetur, Ísland, Faxa- 
flói, Hekla. 


3. gr. Hvert nafn er annaðhvort karlkyns (masculinum), 
kvennkyns (femininum), eða hvorugkyns (neutrum). Karl- 
kyns er hvert það nafn í íslenzku, sem hann eða þeir verður 
sett í staðinn fyrir, t. a. m.: hjörtur, vetur, hugur; kvenn- 
kyns er það nafn, er hún eða þær verður sett í staðinn fyrir,, 
t. a. m; hind, jörð, iðni, veizla; hvorugkyns eru þau orð, 
er það eða þau verður sett fyrir, t. a. m.: folald, sumar 
atvik, tíðindi. 


4. gr. þá er munur á, hvort einn hlutur er nefndur eða 
fteiri. Sje að eins talað um eitthvað eitt, er sagt, að nafnið standi 
í eintölu, t. a. m: sauður, hamar, hugsun; en sje talað 
um fleira en eitt, þá er sagt, að það standi í fleirtölu, t.a.m.: 
sauðir, hamrar, hugsanir; það er með öðrum orðum, að 
flest nafnorð hafa tvær tölur (numerus), eintölu (numerus 
singularis) og fleirtölu (numerus pluralis). 

Athugasemd 1. Fleirtölu hafa eigi: 

1) Eiginleg nöfn, af því þau eigi geta táknað nema eitthvað eitt ein- 
stakt, t. a. m: Ólafur, Danmörk, Jórvík; þó getur fleirtala verið til af 
eiginlegum nöfnum, er samnefni eru flokkuð saman, t. a. m.: þrír Jónar, o. 
SI 

2) Þau nöfn, sem tákna safn af mörgum pörtum í einu lagi (nomina 
colleetiva), t. a. m.: korn, sandur, gull, silfur. 

Fornmenn hafa sum þau orð í fleirt., er' eptir eðli sínu eigi virðast geta 
haft neina fleirt., t. a. m.: menn áttu mikil forn korn, 0. s. frv. Sum 
eru þau orð af þessari tegund, er fleirt. hafa, en merking þeirra verður þá 
önnur, t. a. m.: gull (málmur), gullin (leikfang); eins korn, o. s. frv. 

3) Ýms þau orð, er merkja eiginlegleika eða ásigkomulag, t. a. m.: gó ð- 
semi, rjettvísi, reiði. 

Athugas. 2. Sum orð eru að eins höfð í fleirtölu, t. a. m. foreldrar, 
feðgin, mæðgin, systkin, feðgar, mæðgur; tíðindi, innýfli. 


(3) 


ö. gr. Hvert nafnorð getur staðið í ýmsu sambandi við önn- 
ur orð í ræðunni; en til þess, að sýna þetta samband, eru höfð 
ýmisleg föll (casus) nafnsins, er hafa sitt hverja endinguna. 
Þessi föll eru í íslenzkri tungu fjögur: 

1) Gjörandi eða nefnandi (nominativus), og er þá hlut- 
urinn nefndur, eða það er sagt, hvað eða hvernig hluturinn sje, 
eða verði, eða hvað hann gjöri, t. a. m.: Hesturinn er stór, 
þá er sagt, hvernig hesturinn sje. 

2) Þolandi (aceusativus) er hafður, til að tákna þann mann 
eða hlut, sem eitthvað er gjört við, eða einhver verknaður gengur 
út yfir, t. a. ms: Hesturinn sló stúlku eina; ferjumað- 
urinn flutti þessa menn yfir ána. 

3) Þiggjandi (dativus) nefnir mann þann eða hlut, sen 
eitthvað er gjört fyrir, eða sem eitthvað er í hag eða óhag, sem 
eitthvað er ætlað, eða sem eitthvað á einhvern hátt lýtur ab, t. 
a. m: Jeg gaf hesti þínum hey; hann smíðaði syni 
sínum skip; það er unglingum ofætlun. 

4) Eigandi (genitivus) táknar, hver eigi það eða það, eða 
þann, sem eitthvað er kennt við, eða þá að nafnið er einungis haft 
til þess, að einskorða hugmyndina um eitthvert annað nafn, t. a. 
m.: Bjarni býr á eignarjörð föður síns, og er þá sagt, 
að faðir hans eigi jörðina, sem Bjarni býr á; rit Snorra Sturlu- 
sonar; konungur Frakklands. 

Athugas. Í sumum öðrum tungum eru fleiri föll nafna, t.a. m.: Í latínu 
er, auk þeirra fjögra falla, er nefnd hafa verið, líka: kallandi (vocativus), 


2 4 


þegar kallað er á einhvern með nafni, en: þar er gjörandi hafður í íslenzku (t. 
a. ms: hlýddu orðum foreldra þinna, Bjarni), og missandi 
(ablativus), til að tákna þann mann eða hlut, sem eitthvað er tekið frá, en 


2 


til þess er þiggjandi hafður í Íslenzku. 


G. gr. Að breyta nafninu eptir föllum, eða með öðrum 
orðum, að breyta endingum þess, eptir því, í hvaða sambandi 
það getur staðið, það kallast að beygja nafnið (declinare), og 
breytingin er kölluð beyging þess (deelinatio), en endingarnar 
sjálfar heita fallendingar, og skal nú til skilningsauka sýna 
nokkur dæmi beyginga nafnorða: 


Gjörandi. 
Þolandi. 
Þiggjandi. 
Eigandi. 


Gjörandi. 
Þolandi. 
Þiggjandi. 
Eigandi. 


Eintala. 
floti, eigandi, lykill, völlur, fjörður. 
flota, eiganda, lykil, völl, fjörð. 
flota, eiganda, lykli, velli, firði. 
flota, eiganda, —lykils, vallar, fjarðar. 
Fleirtala. 
flotar, eigendur, lyklar, vellir,  frðir. 
flota, eigendur, lykla, velli, —fuði. 
flotum, eigendum, lyklum völlum, fjörðum. 
flota, eiganda, lykla, valla, fjarða. 
2. Kvennkynsnöfn. 
Eintala. 
tunga, hríð, elding, mýri, ról. 
tungu, hríð, elding, mýri, rót. 
tungu, hríð, elding, mýri, rót. 
tungu, hríðar, eldingar, mýrar, rétar. 
Fleirtala. 
tungur,  hríðir, eldingar, mýrar, rætur. 
tungur, - hríðir, eldingar, mýrar, rætur. 
tungum,  hríðum, eldingum, mýrum, rótum. 
tungna, hríða, eldinga, mýra, róta. 
3. Hvorugkynsnöfn. 
Eintala. 
eyra, klæði, lamb, Rnje. 
eyra, klæði, lamb, knje. 
eyra, klæði, lambi, knje. 
eyra, klæðis, lambs, knjes. 
Fleirtala. 
eyru, klæði, lömb, knje. 
eyru, klæði, lömb, knje. 
eyrum, klæðum, lömbum,  knjám. 
eyrna, klæða, lamba, knjáa. 


G 


1. Karlkynsnöfn. 


€ 


Il. kafli. 


Um greininn. 

'“. gr. Tala má bæðium ótiltekinn og tiltekinn hlut. 
Ótiltekinn er þá hluturinn , er menn nefna einn eða fleiri ein- 
staklinga heillar tegundar, án þess nánar að kveða á um, hver 
eða hverjir þessir einstaklingar sjeu, t.a. m.: Það hljóp hest- 
ur yfir túnið, eða: Þarna hlaupa hestar; því að enn þá 
er eigi kveðið á, hverjir hestar það voru, og er þá opt haft í ís- 
lenzku einn eða nokkur, til að sýna, að hluturinn sjé ótiltek- 
inn, eða þá nafnið haft eintómt.  Aptur á móti er hluturinn til- 
tekinn, ef skýlaust er tekið fram, hver eða hverjir þeir einstakling- 
ar sjeu, sem um er talað, svo eigi verði á villt, eða einn tekinn 
fyrir annan, t. a.m.: Fjöllin á Íslandi eru mörg há; hest- 
urinn minn er haltur. Í þessum dæmum eru það tiltekin 
fjöll og tiltekinn hestur, sem um er talað, og verður eigi blandað 
saman við önnur fjöll eða aðra hesta. Til þess að til taka hlutinn 
skýlaust, og greina þann hlutinn, sem rætt er um, frá öðrum, er 
greinirinn (articulus) hafður, og er hann í íslenzku orðið hinn, 
hin, hið; hann hefur sína mynd fyrir hvert þriggja kynja (karl- 
kyn, kvennkyn og hvorugkyn), sem hafðar eru eptir því, hvort 
nafnið, sem um er talað, og greinirinn því á við, er karlkyns, 
kvennkyns eða hvorugkyns; hann hefur og bæði eintölu og fleir- 
tölu, og í hverri tölu öll fjögur föll, sem áður eru nefnd, og er 


þessi beyging hans: 


Eintala. 
Karlkyn. Kvennkyn. Hvorngkyn. 
Gjör. hinn, hin, hið. 
Þol. hinn, hina, hið. 
Þiggj. hinum, — hinni, hinu. 
Eig. hins, hinnar, — hins. 
Fleirtala. 
Gjör. hinir, hinar, hin. 
Þol. hina, hinar, hin. 
þiggj. hinum, — hinum, hinum. 


Eig. hinna, hinna, hinna. 


8 


Þessi greinir er þá hafður, þegar talað er um einhvern þann 
hlut, sem talinn er þeim kunnur, sem menn eiga orðastað við, 
eða þegar talað er um heila tegund, sem einn hlut eða í einu 
lagi, t. a. m.: Maðurinn hefur skynsemi; hjer er maður- 
inn sett fyrir allir menn eða allt mannkynið. Greinirinn 
er í íslenzku settur á tvo vegu; honum er bætt aptan við nafn- 
orðið, sem hann á að einskorða, þó með þeirri breytingu, að h 
er æfinlega sleppt framan af, og í líka optast, ef nafnið endar á 
hljóðstaf (a, í, =); en endi nafnið sjálft á samhljóðanda, þá helzt 
i, nema í gjör. fleirt. karlkynsorða, og gjör. og þol. fleirt. kvenn- 


kynsorða; t. a. m.: 


1) Eintala. 


Gjör. floti-nn, tunga-n, eyra-ð. 

Þol. flota-nn, tungu-na, eyra-ð. 

Þiggj. flota-num, tungu-nni, eyra=-nu. 

Eig. flota-ns, tungu-nnar, — eyra-ns. 

Fleirtala. 

Gjör. flotar-nir, tungur-nar, eyru-n. 

Þol. flota-na, tungur-nar, eyru=n. 

Þiggj. flotu-num, tungu-num, eyru-num. 

Eig. flota-nna, tungna-nna, eyrna-nna. 
2) Eintala. 

Gjör. hestur-inn,  hríð-in, lamb-ið. 

Þol. hest-inn, hríð-ina, lamb-ið. 

Þiggj. hesti-num, hréð-inni, lambi-nu. 

Eig. hests-ins, hréðar-innar,  lambs-ins. 
Fleirtala. 

Gjör. hestar-nir, — hréðir-nar, lömb-in. 

Þol. hesta-na, hríðir-nar, lömb-in. 

Þiggj. hestu-num,  hríðu-num, lömbu-num. 

Eig. hesta-nna, hríða-nna, lamba-nna. 


Athugasemd. Í þiggjanda fleirtölunnar verður sú breyting á nafninu, 


sem greinirinn er skeyttur aptan við, að m fellur aptan af, sem þetta fall 


annars endar á. 


Svona er ávallt farið með greininn, ef engin einkunn fylgir með nafninu; 


9 


en fylgi einkunn með, þá er ýmist gjört, að hnýta honum aptan við nafnið, 
eins og þegar er sýnt, eða hann er settur á undan einkunninni óskertur, og þá 
sama fallhans og nafnið er í, t.a.m: Magri hesturinn, eða: Hinn magri 


hestur; mögru hestana, eða: hina mögru hesta. 


Ill. kafli. 


Um einkunnirnar. 


S. gr. Einkunn,. er fornmenn kölluðu viðurleggjan- 
legt nafn (adjeetivum), táknar einhvern eiginlegleika eða ásig- 
komulag manns eða hlutar, og einkennir hann því eða lýsir, og 
því eru þau orð einnig kölluð lýsingarorð, t. a. m.: hvítur, 
svartur, iðinn, sjúkur; t. a. m. ef sagt er: Snjórinn er 
hvítur, þá táknar orðið hvítur eiginlegleika snjávarins; pilt- 
urinn er veikur; með orðinu veikur er greint ásigkomulag 
piltsins. “ 

9. gr. Með því einkunnir eru til þess, að fylla hugmynd 
nafnsins, og ávallt lýsa einhverju því, sem nefnt er, þá verður 
cinkunnin að laga sig eptir því nafni, sem hún á við, og fær hún 
ýmsar endingar eptir því, í hvaða tölu nafnið er, hvers kyns það 
er, og hvert fall þess er haft. Í íslenzku hafa einkunnir tvenns 
konar beygingar, allt eptir því, hvort greinirinn er hafður með 
eða ekki, og skal nú sýna dæmi upp á hvorntveggja beygingar- 


háttinn: 
a) Án greinis. 
1) Eintala. 
Karlkyn.  Kvennkyn.  Hvorugkyn. 

Gjör. ólmur, ólm, ólmt. 
Þol. ólman, ólma, ólmt. 
Þiggj. ólmum, ólmri, ólmu. 
Eig. ólms, ólmrar, ólms. 

Fleirtala. 
Gjör. ólmir, ólmar, ólm. 


Þol. ólma, ólmar, ólm. 


10 


Þiggj. ólmum, ólmum, ólmum. 
Eig. ólmra, ólmra, ólmra. 
2) Eintala. 

Karlkyn.  Kvennkyn. Hvorugkyn. 
Gjör. snoðinn, — snoðin, soðið. 
Þol. snoðinn, — sneðna, snoðið. 
Þiegj. snoðnum, —snoðinni, s smnoðnu. 
Eig. snoðins, snoðinnar, — snoðins. 

Fleirtala. 

Gjör. snoðnir, snoðnar, snoðin. 
Þol. snoðna, snoðnar, snoðin. 
Þiggj. snoðnum, snoðnum, — snoðnum. 
Eig. snoðinna,  snoðinna, snoðinna. 


b) Með greininum. 
Eintala. 
Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 


Gjör. hinn ólmi, hin ólma, hið ólma. 
Þol. hinn ólma, hina ólmu, hið ólma. 
Þiggj. hinum ólma, hinni ólmu, — hinu ólma. 
Eig. hins ólma, hinnar ólmu, hins ólma. 
Fleirtala. 

Gjör. hinir ólmu, hinar ólmu, hin ólmu. 
Þol. hina ólmu, hinar ólmu, hin ólmu. 
Þiggj. hinum ólmu, hinum ólmu, hinum ólmu. 
Eig. hinna ólmu, hinna ólmu, hinna ólmu. 


Sömu endingar fá einkunnirnar, þótt greininum sje hnýtt aptan 
við nafnið, t. a.m.: Ólmi hesturinn, ólma hestinn, o.s.frv. 

10. gr. Þótt sami eiginlegleiki eigi sjer stað hjá tveimur 
hlutum eða fleirum, þá getur þó verið munur á mikilleik eigin- 
legleikans, eða eiginlegleikinn getur verið á ýmsu stigi. Nú 
breytast myndir einkunnanna eptir því, á hvaða stigi eiginleg- 
leikinn er hjá hverjum hlutnum fyrir sig. Þess konar stig eru 
þrjú, og nefnast venjulega samanburðarstig (gradus compa- 
rationis), og skal nú nokkuð skýra þau. 

a) Frumstig, eða fyrsta stig (gradus positivus), er þá 


11 


haft, þegar sagt er blátt á fram, hvernig hluturinn sje, eða hlutur 
með þeim eða þeim eiginlegleika er nefndur, án þess að jafnað sje 
við annan, t. a. m: Maðurinn er skynsamur; konan er 
skynsöm; barnið er skynsamt; eða: góður maður; góð 
kona; gott barn. 

b) þá er miðstig, eða efra stig (gradus comparativus), 
og er það haft, þegar þeim eiginlegleika, sem á sjer stað hjá ein- 
hverjum manni eða hlut, er jafnað saman við það, hvernig sami 
eiginlegleiki er hjá öðrum manni eða hlut, eða á er kveðið, hvort 
sá eiginlegleiki, sem einkunnin táknar, er á hærra stigi hjá ein- 
hverjum manni eða hlut, heldur en hann er hjá öðrum; t. a. m.: 
Þessi stóll er sterkari en hinn; ull er mýkri en 
hrosshár; barnið er yngra en faðir þess. 

c) Efsta stig (gradus superlativus) er þá haft, þegar sagt 
er, að sá eiginlegleiki, sem eignaður er einhverjum manni eða 
hlut, sje á hærra stigi, en hjá nokkrum öðrum, eða sá maður eða 
hlutur, sem nefndur er, skari fram úr öllum öðrum í einhverju 
efni; t.a.m. ef sagt væri: Björn er sterkastur allra sinna 
bræðra, þá er með þessum orðum sagt, að Björn skari fram úr 
öllum bræðrum sínum að styrkleika; þannig líka t. a. m.: Ás- 
dís er fríðust systra sinna; hunang er sætast allra 
hluta. 

Efsta stig er og Í 
eitthvað sje mjög mikið, án þess því sje jafnað við annað, og má 


íslenzku stundum haft til að tákna, að 


þá setja í stað þess frumstig sömu einkunnar, og mjög með; t. 
a, m: Það er mesta heimska, er sama og sagt væri: Það 
er mjög mikil heimska. 

Að breyta mynd einkunna. eptir því, á hvaða stigi eiginleg- 
leikinn er sagður, mætti nefna að stigbreyta einkunnum, og 
breytinguna sjálfa mætti nefna stigbreytingu (comparatio). 

Dæmi upp á beygingu frumstigs er þegar sýnt, en miðstig 
og efsta stig hafa og þrjú kyn, tvær tölur og fjögur föll, og skal 
nú til skilningsauka sýna dæmi beygingar þeirra stiga. 


12 


a) Miðstig. 
Eintala. 


Karlkyn. Kvénnkyn. Hvorugkyn. 


Gjör. ólmari, ólmari, ólmara. 
Þol. ólmari, ólmari, ólmara. 
Þiggj. ólmari, ólmari, ólmara. 
Eig. ólmara, ólmari, ólmara. 


2 


Fleirtalan er í öllum kynjum og föllum ólmari. 
b) Efsta stig. 
Eintala. 
Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 


Gjör. ólmastur, ólmust, ólmast. 
Þol. ólmastan, ólmasta, ólmast. 
Þiggj. ólmustum, — ólmastri, ólmustu. 
Eig. ólmasts, ólmastrar, ólmasts. 
Fleirtala. 
Gjör.  ólmastir, ólmastar, ólmust. 
Þol. = ólmasta, ólmastar, ólmust. 
Þiggj. ólmustum, ólmustum, — ólmustum. 
Eig. ólmastra, ólmastra, ólmastra. 


Sömu myndir fær miðstigið, þótt greinirinn sje með, en eÍsta 
stigið fær sömu endingar og frumstigið, ef greinirinn er með. 

Það kalla menn óreglulega stigbreytingu, ef miðstig og elsta 
stig, eða annaðhvort þeirra, er af öðrum stofni, en frumstig, t. 
a. m: góður, betri, beztur; lítill, minni, minnstur, o. 


8. Írv. 


IV. kafli. 


Um töluorð. 

Ai. gr. Með einkunnum eru og talin töluorðin (nume- 
ralia), að því leyti, að þau eru sett með nöfnum, eins og ein- 
kunnir, enda þótt þau eigi lýsi neinum eiginlegleika. Töluorð 
eru annað tveggja, ákveðin eða óákveðin. Ákveðin eru þau, er 
tákna einhverja tiltekna tölu, og skiptast þau aptur í frumtöl- 


13 


ur eða höfuðtölur (numeralia cardinalia), og raðartölur 
(numeralia ordinalia). 

Frumtölur eru þá hafðar, þegar sagt er blátt á fram, hversu 
margt sje af einhverju, t. a. m: Tuttugu og fjórir menn 
riðu yfir ána; og eru þær tölur: einn, tveir, þrír, fjórir, 
fimm, o. s. fry. Þau töluorð eru öll óbeygjanleg, nema fjögur 
hin fyrstu, einn, tveir, þrír, fjórir; orðið einn er eigi 
til, nema í eintölu, eins og liggur í eðli þess, en þrjú hefur það 
kyn og fjögur föll, og lagar sig að öllu eptir nafni því, er það á 
við. Hin þrjú orðin hafa aptur á móti einungis fleirtölu, en enga 
eintölu, en þrjú hafa þau kyn og fjögur föll; þau laga sig einnig 
að föllum og kynjum. eptir því nafni, sem þau eiga við, t. a. m.: 
tveir menn, tvær konur, tvö börn; þrír bændur, þrem- 
ur sauðum; fjögur lömb, fjögra dægra. 

Athugasemd. þess ber að geta, að tugarnir sjálfir verða og hafðir sem 
nafnorð, og breytast þá nokkuð, svo að í stað: þrjátíu (einkunn) menn, má 
og segja: þrír tygir manna, og er það allalmennt í fornmáli, og fer opt 
betur; eins er hundrað, þúsund og milíón hrein nafnorð. 

Raðartölurnar eru þá hafðar, þegar sagt er, hver einhver maður 
eða hlutur sje í röðinni, eða maður eða hlutur, sá eða sá í röð- 
inni, er nefndur, t. a. m.: fyrsti, annar, þriðji, fjórði, o.s. 
fry.; breytast þessi orð að öllu eins og einkunnir, er greinirinn 
stendur með þeim. 

Athugasemd. þá eru og þau töluorð, er nefnast skiptiorð eða 
skiptingar (numeralia distributiva), og eru þau þá höfð, þegar tal- 
að er um eitthvað það, sem tveir hlutar eiga saman, svo að heild verði úr því, 
t. a. m.: Einir sokkar, þ. e. sinn á hvorn fót; ein gleraugu, af því, að 
í þeim eru tvö gler, sitt fyrir hvort auga; tvennir skór; þrennar bræk- 
ur, 0. s. frv. þau verða eigi höfð nema í fleirtölu, en þess konar orð eru í 
íslenzku eigi nema fjögur: einir, tvennir, þrennir og fernir. 

Þau nefnast óákveðin töluorð, er tákna fjölda einhvers, en 
taka þó eigi til, hversu margt það sje, t. a. m.: nokkrir, sum- 
ir, einhverjir, 0. s. frv. 


14 


V. kafli. 


Um fornöfn. 

12. gr. Fornafn (pronomen) er orð, sem haft er í stað- 
inn fyrir nafn, eða jafnvel í staðinn fyrir heila setningu, og eru 
fornöfn höfð til þess, að komast hjá iðulegri upptekningu á nafn- 
inu eða hlutarheitinu, sem mundi láta mjög illa í eyrum, og ein- 
att valda því, að setningin yrði óskilmerkileg, t. a. m. ef einhver 
segði: Barnið lofaði föður barnsins, að barnið skyldi 
taka barninu fram, og af því að barnið lofaði föður 
barnsins, að barnið skyldi bæta barnið, gladdist 
faðir barnsins mikillega, þá ljeti þetta mjög illa í eyrum, 
og enginn gæti skilið, að það væri sama barnið, sem alstaðar 
væri nefnt. Í stað hinnar iðulegu upptekningar á orðinu barn, 
mundu menn því orða þessa setningu þannig: Barnið lofaði 
föður sínum, að það skyldi taka sjer fram, og af því 
að það lofaði honum, að það skyldi bæta sig, gladd- 
ist faðir þess mikillega. Hjer eru því orðin: sínum, það, 
sjer, sig, þess, höfð í stað orðsins barn, og eru því fornöfn. 

13. gr. Sum fornöfn eru nafnorð, og sum einkunnir; hafa 
þau ýms heiti, allt eptir því, hvernig þau koma fyrir í ræðunni. 
Þessi er skiptingin: persónuleg fornöfn, apturbeygjan- 
leg fornöfn, eignarfornöfn, bendingarfornöfn, til- 
vísunarfornöfn, spurningarfornöfn, og Óákveðin for- 
nöfn. 

14. gr. Persónuleg fornöfn (pronomina personalia) 
tákna persónur ræðunnar, en persónurnar eru þrjár: fyrsta 
persóna, það er sá, sem talar, önnur persóna, það er sá, 
sem talað er við, og þriðja persóna, það er sá, sem talað 
er um. 

Fornafn hinnar fyrstu persónu er í íslenzku jeg eða eg, og 
annarar persónu þú; er í báðum þessum orðum sama mynd höfð 
fyrir öll þrjú kyn (karlkyn, kvennkyn og hvorugkyn); en það er 


einkenni þessara orða, sem engin önnur orð hafa í íslenzku, og 
fæst önnur mál, að þau hafa þrjár tölur (numeros), eða eintölu, 


15 


tvítölu og fleirtölu, eða með öðrum orðum, að gjörður er munur 
á, hvort talað er um tvo eða fleiri; fjögur hafa þau föll í hverri 
tölu. 

Í fornöfnum hinnar þriðju persónu er sín mynd fyrir hvert 
kyn, en að eins tvær tölur og fjögur föll. Þessi fornöfn eru: 
hann, hún og það. 


15. gr. Að svo mæltu skal sýna beygingu þessara for- 


nafna: 

Eintala. 
Gjör. Jeg, þú, hann, hún, það. 
Þol. mig, þig, hann, hana, það, 
Þiggj. mjer, þjer, honum, henni, = því. 
Eig. mín, þín, hans, hennar, þess. 

Tvítala. 
Gjör. við, þið. 
Þol. okkur, — ykkur. 
Þiggj. okkur, ykkur. 
Eig. okkar, ykkar. 

Fleirtala. 
Gjör. wjer, þjer, þeir, þær, þau. 
Þol. 088, yður, — þá, Þær, pau. 
Þiggj. 088, yður, — þeim, þeim þeim. 
Eig. vor, yðar, þeirra, þeirra, — þeirra. 


Athugasemd. Nú á dögum er það almennt, að enginn munur er á gjör, 
hvort talað er um tvo eða fleiri, svo að í daglegu tali er tvítala af fyrstu og 
annari persónu höfð bæði um tvo og fleiri, en í riti mun það almennast, að 
blanda báðum tölunum saman, og hafa ýmist við eða vjer, okkur eða oss, 
0. s. frv, án nokkurs greinarmunar. En miklu rjettast er þó, að gjöra mun 
tvítölu og fleirtölu, því bæði er það, að fornmenn hafa vandlega gætt þess 
munar, enda er þessi munur einn af kostum hinnar íslenzku tungu, og styður 
að því, að ræðan verði sem ljósust. 


16. gr. Apturbeygjanlegt fornafn (pronomen re- 
flexivum) er í íslenzku orðið sig, sjer, sín; nefnist það því 
apturbeygjanlegt, að. það bendir á þriðju persónu, sem þá, er gjöri 
eitthvað við sjálfa sig, eða með tilliti til sín sjálfrar, t. a. m.: 


Hver maður elskar sig mest; hver er sjálfum sjer 


16 


næstur; getur það því engan gjöranda haft, en sömu eru mynd- 
irnar fyrir öll þrjú kynin, og eins í fleirtölu sem eintölu, t. a. m.: 
Hann (hún, það) nefndi sig á nafn; þeir (þær, þau) 
nefndu sig á nafn. Nú má og segja um fyrstu og aðra per- 
sónu, að þær gjöri eitthvað við sig, eða með tilliti til sín, og 
eru í íslenzku engin sjerstök orð, er höfð verði til að tákna þá 
hugmynd með, heldur er þá haft það fall hinna persónulegu for- 
nafna, er við á í hvert skipti, t. a. m: Jeg ásaka mig; jeg 
tók mjer mikla byrði á herðar; þú meiðir þig, o. 
8. Írv. 

17. gr. Eignarfornöfn (pronomina possessiva) eru ein- 
kunnir, og tákna, hverjum eitthvað heyri, eða hverjum eigi að 
eigna það, sem um er talað, og standa þá í stað eiganda nafns. 
Þau fornöfn hafa þrjú kyn, tvær tölur og fjögur föll, og laga sig 
eins og einkunnir að öllu leyti eptir því heiti þess hlutar, sem 
sagt er að heyri einhverjum, eða er eignaður einhverjum. Þessi 
fornöfn eru í fornri íslenzku sjö, sitt fyrir hverja tölu af fornöfn- 
um fyrstu og annarar persónu, og hið sjöunda, er svarar til hins 
apturbeygjanlega fornafns, eptir því, hvort sá, sem talar, talar um 
þann hlut, sem honum sjálfum heyrir, eða þeim, sem hann á 
málstað við, eða þá þeim, sem hann talar um. 


þessi eru eignarfornöfnin : 


Fyrir 1. persónu. Fyrir 2. persónu. — Fyrir 3. persónu. 
minn, mán, mitt; þinn, þín, þitt; sinn, sín, sitt. 
okkar, okkar, okkart; ykkar, ykkar, ykkart; 
vor, — vor, . Vort. yðvar, yður, yðvart. 


18. gr. Orðin minn, þinn og sinn beygjast að öllu eins 
og greinirinn, nema að því einu undanskildu, að gjör. og þol. 
eintölunnar í hvorugkyni er mitt, þitt, og sitt, þar sem grein- 
irinn er híð (eða hit í fornmáli); en þó verður sú breyting á 
þessum orðum, að í breytist í í alstaðar þar, er eitt n fer á eptir, 
t. a. m: mínum, míns, mína, 0. s. fry. Vor beygist að öllu 
reglulega sem einkunnir, t. a. m. ólmur, nema að þol. eint. í 


karlkyni er vorn. 
Hin þrjú fornöfnin, okkar, ykkar og yðvar, eru lítið 


17 


tíðkuð nú á dögum, er hafðir eru eigendur hinna persónulegu 
fornafna í stað þeirra; en með því þó að þau orð eru alltíð í 
hinni fornu tungu, og vel mætti hafa þau enn, og opt svo, að 
betur mætti fara, þá skal hjer sýna beygingu þeirra, með því 
hún er frábrugðin að nokkru hinni almennustu beygingu ein- 


kunna. 
1) Eintala. 
Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 
Gjör. okkar, „okkur, okkart. 
Þol. okkarn, okkra, okkart. 
Þiggj. okkrum, okkarri, okkru. 
Eig. okkars, okkarrar, okkars. 
Fleirtala. 
Gjör. okkrir, okkrar, okkur. 
þol. okkra, okkrar, okkur. 
Þiggj. okkrum, okkrum, okkrum. 
Eig. okkarra, okkarra, okkarra. 
2) Eintala. 
Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 
Gjör. yðvar, yður, yðvart. 
Þol. yðvarn, yðra, yðvart. 
Þiggj. yðrum, yðvarri, yðru. 
Eig. yðvars, yðvarrar, yðvars. 
Fleirtala. 
Gjör. yðrir, yðrar, yður. 
Þol. yðra, yðrar, yður. 
Þiggj. yðrum, yðrum, yðrum. 
Eig. yðvarra, yðvarra, yðvarra. Á 


Sem okkar beygist að öllu leyti ykkar. 


49. gr. Bendingarfornöfn (pronomina demonstrativa) 
eru þá höfð, þegar eitthvað er nefnt ákveðið og einskorðað, 
til að greina það sem ljósast frá öðru, svo að eigi verði á villzt, 
hvað við sje átt, og eins og bent sje á það, og eru þau: sá, sú, 
það; þessi, þessi, þetta; hinn, hin, hitt. Þessi orð má 


2 


18 


hafa hvort sem vill eins og nafn, eða eins og einkunn. Þrjú hafa 


þau kyn, tvær tölur og fjögur föll. 

20. gr. Hinn beygist að öllu eins og greinirinn, að því 
einu undanskildu, að gjör. og þol. eintölu í hvorugiyni er hitt, 
þar sem sömu föll greinisins eru hið. 

Þessi er beyging hinna. tveggja: 
1) Eintala. 


Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 
Gjör. sá, sú, það. 
Þol. þann, þá, það. 
Þiggj. þeim, þeirri, því. 
Eig. þess, þeirrar, þess. 
Fleirtala. 
Gjör. þeir, þær, þau. 
Þol. þá, þær, þau. 
Þiggj. þeim, . Þeim, þeim. 
Eig. þeirra. þeirra, þeirra. 
2) Eintala. 
Gjör. þessi, þessi, þetta. 
Þol. þennan, þessa, þetta. 
Þiggj. þessum, þessari, þessu. 
Eig. þessa, þessarar, þessa. 
Fleirtala. 
Gjör. þessir, þessar, þessi. 
Þol. þessa, þessar, þessi. 
Þiggj. þessum, þessum, þessum. 
Eig. þessara, þessara, þessara. 


ÆI. gr. Spurningarfornöfn (pronomina ínterrogativa) 


eru þá höfð, þegar spurt er um eitthvað, til að tákna þann eða 
það, sem að er spurt, t. a.m.: Hver gjörði þetta? hver hef- 
ur samið þessa bók? Þau fornöfn eru í íslenzku: hvor 
(þegar að eins er talað um tvo), hver (þegar talað er um marga), 
hvað og hvaða. Hvor og hver er að mestu haft sem nafn; 
hvað er ávallt haft sem nafn, en hvaða ávallt sem einkunn. 


22. gr. Hvor beygist að öllu leyti eins og eignarfornafnið 


19 


vor, en hver tekur upp jý fyrir framan þær endingar, er byrja 
á hljóðstaf, en hefur að öðru leyti allar sömu endingar og hvor; 
hvað er að eins haft í eintölu, og beygist í raun rjettri eins og 
það (hvorugkyn af sá), en nú er eigi haft af því, nema gjör. og 
þol.; hvaða er óbeygjanlegt. 

23. gr. Tilvísunarfornöfn (pronomina relativa) vísa 
ávallt fram fyrir sig til einhvers þess nafns, sem á undan er 
gengið, eða þá einhvers þess orðs, sem haft er eins og nafn, eða 
til heillar setningar, t. a. m.: Óttastu guð, sem sjer það, 
sem í myrkrunum er hulið; í þessum orðum er sem til- 
vísunarfornafnið, og vísar fram fyrir sig, á fyrri staðnum til orðs- 
ins guð, en á síðari staðnum til það. 


24. gr. Þá eru enn fornöfn, sem kölluð eru óákveðin 
(pronomina índefinita), sökum þess, að þau eigi kveða á neitt 
tiltekið, heldur nefna eitthvað, án þess að til taka, hver eða hvað 
það sje. Þessi fornöfn eru í íslenzku: einn, annar, nokkur, 
hver, einhver, enginn, sumir; t. a. m: Maður nokk- 
ur reis þá upp og mælti; í þessum orðum er eigi kveðið 
á, hver maðurinn var. 

Öll þessi orð verða höfð. bæði sem nöfn, og líka sem ein- 
kunnir. Þó ber þess að geta, að gjör. og þol. eintölu í hvorug- 
kyni af orðinu nokkur er eiginlega nokkurt; en til er líka 
önnur mynd, nokkuð, og skal þá mynd hafa sem nafn, en nokk- 
urt sem einkunn. 


25. gr. Einn beygist að öllu eins og töluorðið einn; 
annar sem raðartöluorðið annar; hver og einhver 
sem spurningarfornafnið hver; sumir, sem að mestu er 
haft einungis í fleirtölu, beygist eins og regluleg einkunn; en með því 
nokkur hefur nokkuð frábrugðna beygingu öðrum orðum, og 
enginn mjög frábrugðna, skal hjer sýna beygingar þeirra í heilu 


líki: 
1), Eintala. 


Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 
Gjör. nokkur, nokkur, nokkurt. 


Þol. nokkurn, nokkra, nokkurt. ; 
ð 


20 


Þiggj. nokkrum, nokkurri, nokkru. ý 

Eig. nokkurs, nokkurrar, nokkurs. 
Fleirtala. 

Gjör. nokkrir, nokkrar, nokkur. 

Þol. nokkra, nokkrar, nokkur. 

Þiggj. nokkrum, nokkrum. nokkrum. 

Eig. nokkurra, nokkurra, nokkurra. 


2) Eintala. 
Karlkyn. Kvennkyn. Hvorugkyn. 


Gjör. enginn, engin, ekkert. 
Þol. engan, enga, ekkert. 
Þiggj. engum, engri, engu. 
Eig. einskis, engrar, einskis. 
Fleirtala. 
Gjör. engir, engar, engin. 
Þol. enga, engar, engin. 
Þiggj. engum, engum, engum. 
Eig. engra, engra, engra. 


VI. kafli. 


Um sagnir. 

26. gr. Sögn (verðum) kallast hvert það orð, er táknar, 
að maður eða hlutur gjöri eitthvað, sje í því eða því ástandi, eða 
hafi einhvern eiginlegleika til að bera, t. a. m: Jeg smíða; 
konan sefur; sólin skín. 

Eptir þýðingu sinni má skipta sögnum í flokka þá, sem nú 
skulu greindir: 

1) Áhrifssagnir (verba transitiva), er tákna einhvern 
þann verknað, er einhver (subject) gjörir við annan (object); t. a. 
m.: Jeg braut borðið; hún ritar brjef; í þessum dæm- 
um kemur verknaðurinn fram við borðið og brjefið. 

2) Hvorkinlegar sagnir (verða intransitiva eða neutra), 
er tákna, að maður eða hlutur annaðhvort gjöri eitthvað það, er 
eigi kemur fram við neitt annað, eða sje í því eða því ástandi; 


21 


t. a. ms: Hesturinn hleypur (== er á hlaupum); barnið 
sefur. 

Athugasemd. Ýmsar áhrifssagnir má og hafa sem hvorkinlegar sagnir, 
ef eigi ér sagt, fram við hvern verknaðurinn komi; t. a. m. ef sagt væri: 
Drengurinn las vel, þá er eigi sagt, hvað hann las, og því er sögnin hjer 
hvorkinleg. 

3) Persónulausar sagnir (verða impersonalia), þegar sagt 
er, að eitthvað eigi sjer stað, án þess kveðið sje á um, hver gjöri 
það, t. a. m: Það rignir; það snjóar. 


2l. gr. Nú má bæði svo að orði kveða, að einhver gjöri 
eitthvað við annan, og líka svo, að. einhver verði fyrir einhverju af 
öðrum, t. a. m.: Jeg rauf skipið, er sama og sagt væri: Skipið 
var rofið af mjer; er í fyrri orðunum sagt, hvað jeg gjörði 
við, skipið, en í hinum síðari, hvað skipið varð fyrir af mjer. Er 
það í mörgum tungum, að sagnir hafa tvær myndir, sína handa 
hvorri hugsuninni. Þegar sagt er, að einhver gjöri eitthvað við 
annan, þá er það hin eiginlega áhrifssögn (verðum activum), 
eða rjettara áhrifsmynd sagnar (forma activa); en sje svo að 
orði kveðið, að einhver verði fyrir einhverju af öðrum, eða eitt- 
hvað sje gjört við annan, þá er höfð þolsögn (verðum passi- 
vum), eða þolmynd sagnar (forma passiva), en þessi til- 
breytni á hugsuninni getur eigi komið fram nema í áhrifssögnum, 
en eigi í hvorkinlegum sögnum, nema að eins persónulaust, eða 
án þess að taka til, hver gjöri það, t. a.m.: Það var hlaupi“; 
það var vakað yfir túninu í nótt. 

Í íslenzku hafa sagnir reyndar þolmynd, en sú þolmynd hefur 
þó eigi þolmerkingu; vilji menn tákna það, að einhver þoli eitt- 
hvað af öðrum, þá verða menn að hafa sagnirnar vera og verða 
til hjálpar, og setja aðalsögnina þar saman við. Merking þol- 
myndar í íslenzku er annað tveggja: 1) apturbeygjanleg (re- 
fleæinum), eða með Öðrum orðum, að sá, sem gjörir eitthvað, 
gjörir það við sjálfan sig; t. a. m.: Kári snerist á hæli; 
hann sagðist heita Björn; eða 2) sú, að tveir eða fleiri 
gjöra eitthvað hvor við annan (reciprocum); t. a. m.: Þeir 
börðust, er sama og þeir börðu hvor annan; þau unn- 


22 


ast, er sama og: þau unna hvort öðru; þeir drápust 
með bitlum hestanna. 


Athugasomd. Sumar eru þær sagnir í íslenzku, er hafa að eins þol- 
mynd, en enga áhrifsmynd (verða deponentia), t. a. m:: reiðast, eld- 


ast, öðlast, og hafa þær margar merkingu áhrifsmyndar. 


2S. gr. Sagnir hafa og þrjár persónur, eptir því, hvort 
menn segja eitthvað um sjálfa sig (fyrsta persóna), eða um þann 
eða þá, er menn eiga orðastað við (önnur persóna), eða um fjær- 
verandi menn eða hluti (þriðja persóna). 

Þær hafa og tvær tölur, eptir því, hvort talað er um einn 
eða fleiri. 

Þá hafa sagnir enn fremur tíðir (tempora), og eru aðaltíðir 
þrjár, er nú skulu greindar. 

1) Þegar sagt er, að eitthvað sje, eða einhver sje að gjöra 
eitthvað, þá þegar um það er talað, kallast það núleg tíð (tem- 
pus praesens), t. a. m: Jeg les; hann sefur. 

2) Sje sagt, að búið sje að gjöra eitthvað, þá þegar talað 
er, kallast það liðin tíð (tempus praeteritum); en liðin tíð er 
með þrennu móti: a) Í fyrsta lagi er sagt, að eitthvað var eða 
gjörðist á þeim tíma, sem þá er um leið til tekinn, eða með ein- 
hverju móti einskorðaður, og kallast það þáleg tíð (imperfeca 
tum), t. a. m: Hesturinn fótbrotnaði í gær; heyið 
hraktist í sumar. 6) Sje sagt, að búið sje að gjöra eitthvað 
þá, þegar um það er tálað, en eigi kveðið beint á, hve nær það 
var gjört, kallast það núliðin tíð (perfectum), t.a. m.: Þessi 
maður hefur smíðað þrjú skip; hesturinn minn hef- 
ur meitt sig á fætinum. ec) Sje svo að orði kveðið, að búið 
hafi verið að gjöra eitthvað á þeim tíma, sem þá er tekinn til, 
en kveðið þó ei á, hve nær það var gjört, kallast það þáliðin 
tíð (plusquamperfectum), t. a. m.: Hún hafði þegar ritað 
brjefið og sent það af stað, þegar jeg kom: 

3) Þá er enn sagt, að eitthvað muni verða, eða að einhver 
muni gjöra eitthvað, og er það nefnd ókomin tíð (futurum), t. 
a: m: Hann mun koma á mörgun. 


Athugasemd. Í íslenzku hafa sagnir enga sjorstaka mynd, hvorki fyrir 


23 


núliðna tíð, þáliðna tíð eða ókomna tíð; heldur verður að hafa 
önnur orð sjer til hjálpar, og skeyta þau saman og sögnina. þessi orð eru 
Sagnirnar hafa, sem, ásamt sagnarbótinni, er höfð til að mynda með núliðna 
tíð og þáliðna tíð, og munu, sem ásamt nafnhætti er höfð tilað mynda með 
ókomna tíð. Af þessum sökum er það, að hafa og munu, eins og líka vera 
og verða, eru kallaðar hjálparsagnir (verða auæiliaria). Ókomin tíð 


er og opt í Íslenzku táknuð með mynd núlegrar tíðar, t. am: Hann kem- 


2 


ur á morgun, og svo nær ávallt, er menn segja fyrir víst, að eitthvað verði. 

29. gr. Í sögnum eru enn fremur hættir (modi), eptir 
því, hvernig hvað eina er hugsað, eða á hvern veg um það er 
talað. Þessir hættir eru í íslenzku þeir, sem nú skulu greindir. 

1. Framsöguháttur (modus indicativus), þegar eitthvað 
er sagt fyrir víst, eða blátt á fram; t. a.m.: Stúlkan saumaði 
treyjuna á einum degi; vinnumaðurinn minn reri Í 
dag, en fiskaði ekkert. 

2. Afleiðingarháttur, eða samtengingarháttur 
(modus conjunetivus), þegar eitthvað er sagt sem að eins hugs- 
anlegt, án. þess að kveða á um, hvort það sje svo eða ekki, eða 
þá sem það, sem sje komið undir hugsun annara, og því er sú 
setning, er hann stendur í, optast í sambandi við aðra setningu 
á undan; t.a.m: Verið getur, að unglingar skilji eigi 
þegar allt, sem þeim er sagt; hann sagði mjer, að 
hann sæi eigi neitt. 

3. Bjóðandi háttur (modus imperativus) er þá hafður, 
er menn bjóða eitthvað; t. a. m.: Farðu og skrifaðu; lestu 
þessa bók. 

4. Nafnháttur (modus infinitivus), er hafður að eins, til 
að tákna verknað eða ástand út af fyrir sig, eða sem hugsað út 
af fyrir sig, en eigi heimfært til neins, er gjöri verknaðinn, eða 
sje í því ástandi, er sögnin táknar; t. a. m:. Það er óþarfi, 
að hallmæla mjer; það er áríðandi fyrir hvern mann, 
að vanda öll verk sín. 

5. Hluttekningarorð (participia) eru tvenns konar: 

a) Hluttekningarorð núlegs tíma (participium prae- 
sentis temporis) táknar verknað eða ástand, hugsað sem eiginleg- 
leika manns eða hlutar, í því maðurinn eða hluturinn gjörir eitt- 


24. 


hvað, eða er í því ástandi, er sögnin kveður á, og hefur það því 
merkingu áhrifsmyndar; t. a. m.: Það er gangandi maður; 
jeg sá sofandi konu. 

0) Hluttekningarorð liðins tíma (participium per- 
fecti temporis) hefur þolmerkingu, og táknar verknað einnig sem 
eiginlegleika manns eða hlutar, en sem kominn er fram við mann eða 
hlut; t. a. m.: Brennt barn; tjargað skip; brunninn bær. 

Hluttekningarorð eru í raun rjettri einkunnir, myndaðar af 
sögnum, og hafa því tvær tölur, þrjú kyn, og fjögur föll í hverri 
tölu og hverju kyni, og laga sig að öllu sem einkunnir eptir því 
nafni, er þau eiga við. 

6. Sagnarbót er höfð í íslenzku, til að mynda með sum- 
ar þær tíðir (núliðna og þáliðna tíð), sem sjerstakar myndir eru 
eigi fyrir, og heitir því sagnarbót; t. a. m.: Hann hefur vakað 
alla nóttina; jeg hef brennt brjefið; hann hafði num- 
ið land fyrir vestan heiði. 

Að breyta sögnum eptir persónum, tölum, tíðum og háttum, 
er kallað að hneigja sagnir (deelinare verba, en nú vanalega 
conjugare), og- breytingin sjálf er kölluð hneiging sagna (con- 


3 


Jugatio). Endingar í sögnum eru helzt persónuendingar, tíðar- 


endingar og þolmyndarendingar. 
30. gr. Að svo mæltu skal til skilningsauka sýna dæmi 
fullrar sagnahneigingar í íslenzku í öllum tíðum og háttum. 


Áhrif smynd. 
Framsöguháttur. Afleiðingarh. Bjóðandi háttur. 
Núl.t. Eint. 1. pers. jeg kalla, jeg kalli, í 
2.pers. þú kallar, þú kallir, kalla þú. 
3. pers. hann kallar. hann kalli. kalli hann. 


Fleirt. 1. pers. 


vjer köllum, 


vjer köllum, 


köllum wjer, 


2. pers. fjer kallið, þjer kallið, kallið þjer, 

3.pers. þeir kalla. þeir kalli. kalli þeir. 
Þál.t. Eint. 1. pers. jeg kallaði, jeg kallaði, 

2. pers. þú kallaðir, þú kallaðir, 

3. pers. hann kallaði. hann kallaði. 


n 


25 


Framsöguháttur. 


Fleirt. 1. pers. 
2.pers. 

3. pers. 

Núlið.t. Eint.1.pers. 
2. pers. 

3. pers. 

Fleirt. 1. pers. 

2. pers. 

3. pers. 


Þálið.t. Eint.1.pers. 


2. pers. 
3. pers. 
Fleirt. 1. pers. 


vjer kölluðum, 
þjer kölluðuð, 
þeir kölluðu. 

Jeg hef kallað, 

þú hefur kallað, 
hann hefur kallað. 
vjer höfum kallað, 
þjer hafið kallað, 
þeir hafa kallað. 


"Jeg hafði kallað, 


þú hafðir kallað, - 
hann hafði kallað. 
vjer höfðum kallað, 


Afleiðingarh. 

vjer kölluðum, 
þjer kölluðuð, 
þeir kölluðu. 

Jeg hafi kallað, 

þú hafir kallað, 
hann hafi kallað. 
vjer höfum kallað, 
bþjer hafið kallað, 
þeir hafi kallað. 
jeg hefði kallað, 
þú hefðir kallað, 
hann hefði kallað. 
vjer hefðum kallað, 


2.pers. — þjer höfðuð kallað, — þjer hefðuð kallað, 
3.pers. þeir höfðu kallað. þeir hefðu kallað. 
Ókom.t.Eint.1.pers. jeg mun kalla, Jeg muni kalla, 
2.pers. - þú munt kalla, þú munir kalla, 
3.pers. — hann mun kalla. hann muni kalla. 
Fleirt. 1.pers. — vjer munum kalla, vjer munum kalla, 
2.pers. — þjer munuð kalla, þjer munið kalla, 
3.pers. þeir munu kalla. þeir muni kalla. 
Nafnháttur. Hluttekn.orð núl.t. Sagnarbót. 
Núl.t. að kalla. kallandi. kallað. 
Núlið.t. að hafa kallað, 
Ókom.t. að munu kalla. 
Þolmynd. 
Framsöguh. Afleiðingarh. Bjóðandi h. 
Núl.t. Eint. 1. pers. jeg kallast, Jeg kallist, ð 


2. pers. þú kallast, 
3.pers. hann kallast. 


Fleirt. 1. pers. 


2. pers. þjer kallixt, 
3. pers. þeir kallast. 


vjer köllumst, 


þú kallist, 
hann kallist. 
vjer köllumst, 
þjer kallixt, 
þeir kallist. 


kallist þú, 
kallist hann. 
köllumst vjer, 
kallixt þjer, 
kallist þeir. 


Framsöguh. 


Þál.t. Eint. 1. pers. 
2.pers. 

3. perS. 

„Fleirt. 1. pers. 

2. pers. 

3. pers. 


Núlið.t. Eint. 1. pers. 


2. pers. 

3. pers. 

Fleirt. 1. pers. 
2. pers. 

3. pers. 
Þálið.t. Eint. 1. pers. 
2perS. 

3. pers. 

Fleirt. 1.pers. 
2. pers. 

3. pers. 


Ókom.t. Eint. 1.pers. 


2.pers. 
3. pers. 


Jeg kallaðist, 

þú kallaðist, 

hann kallaðist, 
vjer kölluðumst, 
þjer kölluðust, 
þeir kölluðust. 

Jeg hef kallaxt, 
þú hefur kallast, 
hann hefur kallast. 
vjer höfum kallaxt, 
hjer hafið kallast, 
þeir hafa kallast. 
Jeg hafði kallast, 
þú hafðir kallaxt, 
hann hafði kallast. 
vjer höfðum kallast, 
þjer höfðuð kallast, 
þeir höfðu kallast. 
jeg mun kallast, 
þú munt kallast, 
hann mun kallast. 


- Afleiðingarh. 


Jeg hallaðist, 

þú kallaðist, 

hann kallaðist. 
vjer kölhiðumst, 
hjer kölluðust, 
þeir kölluðust. 

jeg hafi kallast, 
þú hafir kallast, 
hann hafi kallazt. 
vjer höfum kallast, 
hjer hafið kallast, 
þeir hafi kallazt. 
Jeg hefði kallaxt, 
þú hefðir kallast, 
hann hefði kallast. 


'vjer hefðum kallast, 


þjer hefðuð kallast, 
þeir hefðu kallast. 
jeg muni kallast, 
þú munir kallast, 
hann muni kallast. 


Fleirt.1. pers. vjer munum kallast, vjer munum kallast, 
2.pers. þjer munuð kallast, — þjer munið kallast, 
ð.pers. þeir munu kallast. — þeir muni kallast. 
Nafnháttur. Hlutttekn.orð liðins t. Sagnarbót. 

Núl.t. að kallast. kallaður. kallast. 
Núlið.t. að hafa kallazt. 
Ókom.t. — að munu kallast. 


£ # . s 
Athugasemd. Í fornri íslenzku eru sumar persónuendingar Í samteng- 


ingarh. nokkuð öðruvísi, en þær eru hjer ritaðar, og nú tíðkanlegar. 


„Það er þegar áður sagt, að þolmynd sagna eigi hafi í raun 


rjettri 


þolmerkingu, 


en ef tákna 


skal það, að 


Inaður eða 


hlutur þoli eitthvað, þá verðnr að taka þá tíð af sögninni vera, 
er við á, og setja saman við hluttekningarorð liðins tíma þeirrar 


27 


sagnar, er verið er að beygja, en ókomin tíð myndast af ókom- 
inni tíð af sögninni verða og svo hluttekningarorði liðins tíma, 
og skal nú sýna dæmi þessarar samsetningar: 


Framsöguháttur. 

Núl.t. — Eint. 1.pers. jeg er kallaður, 
2.pers. þú ert kallaður, 
3.pers. — hann er kallaður. 

Fleirt. 1.pers. — Úvjer erum kallaðir, 
2.pers. — fjer eruð kallaðir, 
3. pers. þeir eru kallaðir. 

Þál.t. — Eint. 1.pers. jeg var kallaður, 
2.pers. þú varst kallaður, 
3.pers. hann var kallaður. 

Fleirt. 1.pers. wvjer vorum kallaðir, 
2.pers.  fþjer voruð kallaðir, 
3.pers. þeir voru kallaðir. 

Núlið.t. Eint. 1.pers. jeg hef verið kallaður, 
2.pers. þú hefur verið kallaður, 
3.pers. hann hefur verið kallaður. 

Fleirt. 1.pers.  wjer höfum verið kallaðir, 
2.pers. fjer hafið verið kallaðir, 
3.pers. þeir hafa verið kallaðir. 

Þálið.t. Eint. 1.pers. jeg hafði verið kallaður, 
2.pers. þú hafðir verið kallaður, 
3.pers. - hann hafði verið kallaður. 

Fleirt. 1.pers. — vjer höfðum verið kallaðir, 
2.pers. þjer höfðuð verið kallaðir, 
3.pers. þeir höfðu verið kallaðir. 

Ókom.t. Eint. 1.pers. jeg mun verða kallaður, 
2.pers. þú munt verða kallaður, 
3.pers. hann mun verða kallaður. 

Fleirt. 1.pers. vjer munum verða kallaðir, 
2.pers. — fjer munuð verða kallaðir, 
ð.pers. eir munu verða kallaðir. 


28 


Afleiðingarháttur. 
Núl.t. Eint. 1. pers. 
2. pers. 


Jeg sje kallaður, 

þú sjert kallaður, 
3.pers. — hann sje kallaður. 
Fleirt. 1.pers. vjer sjeum kallaðir, 
2. pers. — þjer sjeuð kallaðir, 


3.pers. þeir sjeu kallaðir. 


Bjóðandi háttur. 
„ 
vertu kallaður, 
veri hann kallaður. 
sjeum vjer kallaðir, 
sjeuð þjer kallaðir, 
sjeu þeir kallaðir. 


Þál.t. Eint. 1. pers. 
2. pers. 

3. pers. 

Fleirt. 1. pers. 


jeg væri kallaður, 
þú værir kallaður, 
hann væri kallaður. 


vjer værum kallaðir, 


2.pers.  þjer væruð kallaðir, 

3. pers. þeir væru kallaðir. 
Núlið.t. Eint.1.pers. jeg hafi verið kallaður, 

2.pers. — þú hafir verið kallaður, 

3.pers. hann hafi verið kallaður. 


Fleirt. 1. pers. 


vjer höfum verið kallaðir, 


2.pers. þjer hafið verið kallaðir, 
3.pers. þeir hafi verið kallaðir. 
Þálið.t. Eint.1.pers. jeg hefði verið kallaður, 
2.pers. þú hefðir verið kallaður, 
3.pers. hann hefði verið kallaður. 


Fleirt. 1. pers. 


vjer hefðum verið kallaðir, 


2.pers. þjer hefðuð verið kallaðir, 
3.pers. þeir hefðu verið kallaðir. 
Ókom.t. Eint.1.pers. jeg muni verða kallaður, 
2.pers. þú munir verða kallaður, 
3.pers. hann muni verða kallaður. 


Fleiri. 1. pers. 


vjer munum verða kallaðir, 


2.pers.  fþjer munið verða kallaðir, 
3.pers. þeir muni verða kallaðir. : 
Nafnháttur. Hluttekningarorð 
Núl.t. að vera kallaður. og 
Núlið.t. — að hafa verið kallaður. sagnarbót 
Ókom.t. — að munu verða kallaður. eru eins og áður er sagt. 


29 


VIL kafli. 


Um atviksorð. 


31. gr. Atviksorð (adverbia) eru þau orð, sem höfð eru 
til þess, enn skýrar að kveða á um eitthvað, hvernig það sje, eða 
taka fram eitthvert atvik við einkenni einhvers manns eða hlutar, 
eða verknað, og eru þau því höfð með einkunnum og sögnum, 
eða líka með öðrum atviksorðum, en aldrei með nafnorðum eða 
fornöfnum; þannig t.a.m.: Hann er ákaflega ríkur; kon- 
an er mjög veik; Pjetur gekk út og grjet beisklega. 

Atviksorðum má skipta í ýmsa flokka, eptir merkingu sinni, 
t. a. Mm. 

1. Staðleg atviksorð (adverbia loci), sem höfð eru, ef 
svara á spurningarorðunum: hvar, hvert, hvaðan, t. a. m. 
úti, út, utan, inni, inn, innan, uppi, upp, ofan, 0.s. frv. 
2. Tíðar-atviksorð (adverbia temporis), ef svara á 
spurningarorðunum: hve nær, hversu lengi,t.a.m: snemma, 
fyr, síðla, áðan, lengi, o. s. frv. 

8. Þau, sem höfð eru, ef svara á spurningunni: hversu 
opt, t. a. m: tvisvar, þrisvar, iðulega, jafnaðarlega, 
stundum, 0. 8. frv. 

4. Þau, sem höfð eru, ef svara á spumingunni hvernig, 
t. a. m: þannig, vel, illa, ágætlega, o. s. frv. 

5. Þau, sem höfð eru, er sanna skal eitthvað, eða neita 
einhverju, t. a. m.: já, nei, vissulega, 0. 8. frv. 

Fleiri mætti telja flokka þeirra, ef þörf bæri til, en nú eru 
hinir helztu taldir. ; 


32. gr. Atviksorð eru talin óbeygjanleg, enda geta þau 
engri breytingu tekið, nema stigbreytingu, þegar merkingu þeirra 
er svo háttað, að það, sem þau tákna, getur hugsazt á ýmislegu 
stigi; þannig t. a. m.: inni, innar, innst; niðri, neðar, 
neðst; lengi, lengur, lengst; vel, betur, bezt, o. s. frv. 


30 


VIII, kafli. 


Um fyrirsetningar. 

33. gr. Fyrirsetningar eða afstöðuorð (praepositio- 
mes) ern þau orð, er sýna samband það, er einstök orð sétningar 
standa í hvert við annað, með því annars kostar er opt eigi auðið, 
að sýna samband þeirra, hvorki með sjerstökum orðmyndum nje 
setningarlagi, og nefnast því fyrirsetningar, að þær eru opt 
settar fyrir framan þau orð, er þær eiga að stýra; t.a.m: Hann 
settist í hásætið; skipið stóð á skeri; hann fór af 
landi burt; hann sigldi til Danmerkur, o.s. frv. Fyrir- 
setningar geta í Íslenzku setzt sumar með þol., sumar með þiggj., 
og sumar með eig., en engar geta þær stýrt gjör., og stýri þær 
engu orði, verða þær að atviksorðum, t. a. m. í þessu dæmi: 
Hann var áundan mjer; hjerer „á undan“ fyrirsetning; en ef 


svo ér að orði kveðið: Hver var á undan? þáer „á undan“ 


atviksorð. 


ÍX. kafli. 


Um samtengingarorð. 


34. gr. Samtengingarorð (conjunetiones) tengja saman 
einstök orð hvert við annað, eða þá hverja setningu við aðra, t. 
a. m: Þau eru bæði valmenni, bæði maðurinn og kon- 
an; jeg steig á hest minn og reið sem jeg gat. Sam- 
tengingarorðum má skipta í ýmsa flokka eptir því, hvers konar 
samband á milli orða eða setninga þær tákna. 

1. Samtengjandi (copulativae) eru þær, er tengja blátt 
á fram saman orð þau eða setningar, €r að öllu stendur eins á, 
svo. sem: bæði, og; hvorki, nje; ta. m: Bæði maður- 
inn og konan eru dáin; jeg hvorki lofaði því, nje vil 
lofa því. 

2. Sundurgreinandi (disjunctivae) nefnast þær, er tengja 
saman þau orð eða setningar, er svo stendur á fyrir einu þeirra, 
að eigi stendur eins á fyrir hinu, svo sem: eða, annaðhvort — 


31 


eða; t. a. m: Annaðhvort hjónanna sagði mjer það, 
annaðhvort maðurinn eða konan. 

3. Andstæðisorð eða andsetningar (adversativae) eru 
þau orð, sem höfð eru til að tengja saman orð eða greinir, þegar 
það, sem um er talað, er gagnstaðlegt hvort öðru, en þó jafnfara 
undir eins, svo sem en; t. a. m: Þú skalt hafa þetta, en 
lagsmaður þinn fær ekkert. 

4. þá eru þær, er tákna orsök einhvers (causales), og 
sýna þær, að í þeirri setningu, er þær heyra til, felist orsökin til 
einhvers, svo sem: þar eð, vegna þess að, af því að; t. a. 
m.: Hann var orðinn þreyttur, af því að hann hafði 
unnið allan daginn. 

5. Skildagaorð (eonditionales) benda til þess, að í þeirri 
setningu, er þau heyra til, felist einhver skildagi, svo sem: ef, 
svo framarlega sem; t. a. m:. Hann hefði gjört það, 
ef þú hefðir hert að honum með það. 

6. Samlíkjandi samtengingarorð (comparativae) 
sýna, að orðum þeim, er þau samtengja, sje á einhvern hátt líkt 
saman, svo sem: eins 0g, en, heldur en, því— því; t.a.m.: 
Hann er eins og jeg; sonurinn er stærri en faðirinn; 
því lengur sem hann er að, því viljugri verður hann. 

1. Játningarorð eða viðurkenningarorð (conces- 
sívae), er menn játa, að þótt eitthvað sje svo eða svo á sig kom- 
ið, þá sje þó eitthvað athugavert við það, svo sem: þótt, enda 
þótt; t. a. m: Enda þótt hún sje hversdaglega gæf, 
lætur hún þó undan sjer ganga, þegar því á að 
skipta. 


X. kafli. 


Um meðalorpningar. 


35. gr. Meðalorpningar (interjeetiones) eru smáorð, 
er í sjer hafa fólgna heila setningu, og sem skreppa fram af vör- 
um manna, er einhver geóðshreifing vaknar, t. a m. jájá, svei, 
5 SB 


32 


Al. kafli. 


Um myndun orða. 


360. gr. Rætur eða orðstofna (radices) kalla menn hin 
fyrstu frumorð málsins, er engan viðauka hafa fengið, og eigi eru 
heldur sett saman við önnur orð, t. a. m.: far, reið; en er þau 
beygjast, verða þau að stofnorðum eða frumorðum (voces 
primitivae), í. a. m.: reiði, reiður, reiðast. Nú má af frum- 
orðunum mynda önnur orð, með því mótinu, að bæta við þau 
nýjum endingum, t.a. m. af reiði myndast reiðinn, af fljót- 
ur myndast fljótlegur; nefnast þess konar endingar afleiðslu- 
endingar (suffixa), og orðin sjálf afleidd (voces derivatae). 

Þá má og mynda ný orð á þann veg, að skeyta tvö orð 
saman, t. a. m. af maður og hár er skeytt saman manns- 
hár; af auga og brún er myndað augnabrún, og nefnast 
þess konar orð samskeytt eða samsett (voces compositae), en 
hvort fyrir sig heitir ósamsett (sömpleæ). 


RJETTRITUNARREGLUR. 


ret (ópðoypugla; orthographia) heitir það, að rita hin 
heyranlegu hljóð, hverrar tungu sem er, rjettræðum stöfum, eða 
þeim stöfum, sem tekið erað tákna skuli hvert hljóð. En í þessu 
efni hafa málfræðingar, eigi síður í íslenzku en í öðrum tungum, 
átt bágt með að koma sjer saman, og því opt fylgt hver sinni 
reglunni. 

Aðalundirstöður íslenzkrar rjettritunar virðast geta verið þrjár: 
1. að rita öll orð eptir framburði; 2. að rita öll orð eptir upp- 
runa; og 3. að rita sem næst upprunanum, að svo miklu leyti 
sem tungutak vort leyfir. Fyrsta reglan er í raun rjettri í sjálfu 
sjer rjettust; því að ritið er ei annað en hljóð þau, er menn tala, 
gjörð sýnileg; en aptur eru þeir örðugleikar á, að framburður 
manna er ýmislegur, og sínum heyrist hvert hljóðið í sama orð- 
inu, og þarf því að minnsta kosti nákvæma þekkingu á hinum 
ýmislega framburði manna, ef semja skal stöðugar reglur fyrir, 
hvernig hvert hljóð skuli rita, ef sú undirstaðan væri höfð, og 
mundi þó veita næsta örðugt að samríma allra framburð. Að rita 
allt eptir uppruna, virðist enn síður geta átt sjer stað; því að 
bæði er það næsta örðugt, að rekja uppruna allra orða, og því 
næst er það, að vjer táknum með ritinu þau orðin, er vjer nú 
tölum, en eigi þau, sem, ef til vill, aðrar fornþjóðir töluðu, löngu 
áður en Ísland byggðist; og hvar skyldi staðar nema? eða hve 
langt skyldi rekja? Það virðist því rjettasta reglan, að rita sam- 
kvæmt upprunanum, eptir þeim myndum, sem orðin fá, er þau 
verða íslenzk eða norræn, eða eru tekin inn í norrænuna; en 
framburðurinn má þó eigi vera þvert á móti rithættinum; vjer 
megum eigi rita þá stafi, sem hvorki heyrast í framburðinum, nje 


verða látnir heyrast; og þessi virðist vera aðalundirstaðan fyrir 
3 


6 


2) 


rithætti fornmanna, þótt víða út af beri, og þessi virðist undir- 
staðan enn, eptir því sem flestir rita, þótt hún í mörgu sje al- 
löguð; og þetta er undirstaðan fyrir rjettritunarreglum þeim, sem 
skráðar eru í þessari litlu bók; en það virðist sjálfsagt, að breyta 
ekki eptir rithætti fornmanna, er framburðurinn nú er annar en 
hjá þeim, og þó samkvæmur óli tungunnar; tungan hefur að 
nokkru breytzt á hinum síðustu fimm öldum, og því verður og að 
breyta til um ritháttinn, með því enginn getur hugsað til, að færa 
allt aptur til hinna fornu myndanna, heldur verður að taka tung- 
una, eins og hún nú er orðin. 


Í, kafli. 


Um hljóðstafina. 


1. grein. 
Um a!. 

Þessi hljóðstafur hefur víðast skýrt hljóð í munni Íslendinga, 
þeirra er að engu eru málhaltir. En allt fyrir það eru þeir þó 
mýmargir enn, bæði lærðir og leikir, sem nefna a sama nafni og 
á, og rita þar a, er á skyldi rita, og eru þó mjög ólík hljóð 
þeirra, og skýrt hvort um sig; ber því alls enga nauðsyn til, að 
semja neinar reglur um, hvar a skuli rita, og hvar á, með því 
framburðurinn sjálfur segir til, nema að eins fyrir framan ng og 
nk, og skal um það talað síðar. Það skal að eins brýnt fyrir 
mönnum, að greina þessa stafi, hvort heldur er, þegar þeir eru 
nefndir eða ritaðir, og nefna hið granna hljóðið grönnu nafni og 
rita a, en hið breiða hljóðið breiðu nafni og rita á. 

Eig. fleirt. karlkenndra nafna, er enda á andi í gjör. eint., 


er nú á dögum látinn vanalega enda á enda, enda „og stundum 


1) Bókstafaröð sú, sem fylgt er á þessari bók, er sú, sem nú 
skal greina: a, ö,'e, á, æ, Í, Í, 0, Ó, (6, Uu, Ú, 7, Ý, All, Ey, Ei; 
kg, þh td þh sr x pb, Í, vm. 


37 


í fornum bókum; en eigi er það þó með öllu rjett; helur þessu 
valdið það, að gjör. fleirt. endar á endur (að fornu endr Í. 
endir); á því í gjör. fleirt. að koma fram þau hljóðvörp, sem % 
getur valdið, eða a á að verða að e; en a getur engu hljóðvarpi 
valdið; og ef það því er í niðurlagi orðsins, eins og er Í eig. 
fleirt., á upphaflegi stafurinn að koma fram aptur, og því skal 
rita ðúanda, en eigi búenda, o. s. frv., enda verður € Í eig. 
fleirt. þessara orða eigi rjettlætt með því, þótt e sje haft í þiggj. 
fleirt. 

Enda þótt að a hafi víðast skýrt hljóð í íslenzku, er það þó 
í sumum orðum, að það blandast saman við önnur hljóð í fram- 
burðinum, helzt æ, og í sumum orðum er það, að æ er komið í 
staðinn fyrir hið upphaflega a, og enn er það, að sumir rita a, 
en sumir annan staf. 

1. Að a kveða Íslendingar ávallt, eins og æ væri, er það 
stendur á undan g, ef é fer á eptir g; þannig segjum vjer 
hægi, lægi, en ritum: hagi, lagi, o. s. frv. En í öllum þeim 
orðum, er á verður heyranlegt í einhverri mynd þeirra, skal 
rita, þótt að sje kveðið, sem æ væri í framburðinum; því að a 
(granna hljóðið) getur aldrei breytzt í æ, með því það er breitt 
hljóð. En ef æ-hljóðið helzt í öllum myndum orðsins, skal og æ 
rita, t. a. m. lægi (== höfn), o. s. frv. Þar sem a skal rita, 
þótt æ heyrist, á undan gé, er einkum: 

a) í gjör. eint. karlkenndra nafna upp á gi, og sýna hin 
föllin ljóst, að 4 skuli rita, með því það kemur þar fram, og því 
skal rita t. a. m. hagi, haga, bagi, baga, magi, maga, o. 
s. frv; á 

6) í þiggj. eint. nokkurra karlkenndra nafna, er endast á ur 
í gjör. eint., t. a. m. óragi af bragur; en þau nöfn eru eigi 
mörg, með því þiggjanda-endingunni í er optast sleppt í þess konar 
orðum, og þá færa sitt eiginlega hljóð aptur; þannig segjum vjer 
heldur örag, en öragi, hag, heldur en hagi (af hagur); 

c) í þiggj. eint. hvorugkyns-nafna, ef á er heyranlegt í gjör. 
eint., eða öðrum föllum, t. a. m. lagi af lag, slagi al stag; 


d) í gjör. eint. í karlkyni einkunna, er greinirinn fer með, 


38 


2 


ef a verður heyranlegt í öðrum föllum, eða þegar greinirinn eigi 
fer með; þannig skal því rita hinn hagi, af hagur, hinn ragi, 
af ragur; k 

e) í 2. pers. fleirt. núl. tíma framsöguháttar, ef a er heyran- 
legt í 3. pers. eða nafnhætti, og sömuleiðis í núl. tíma samteng- 
ingarháttar þeirra sagna, t.a.m. þjer hagið, lagið; jeg hagi, lagi, 
þú hagir, lagir; hann hagi, lagi, o. s. frv., af að haga, laga; 


2 


f) í orðinu laginn í öllum þess myndum; er það eiginlega 
hluttekningarorð lið. tíma af sögninni að leggja, og svo halt í 
fornri íslenzku, en nú vanalegast haft sem einkunn, sama sem 
laglegur í e=u. 

2. Þá er æ komið í staðinn fyrir hið upphaflega a í fjærri 
fyrir fjarri, og mörgum þeim orðum, sem skeytt eru saman við 
það. Nú hefur myndin fjærri rutt sjer til rúms í tungunni, 
enda þótt fjarri sje upphaflegra. Í samskeytingum þess skal 
hljóðið ráða, og skal því rita þar æ, er æ heyrist, en þar a, er 
a heyrist, og rita því: 

fjærvera eða fjarvera, en fjarlægur, 

fjærvist eða fjarvist, en fjarlægð, 

fjærsýnn eða fjarsýnn, en fjarstæður, 
með því svo er að kveðið. 

Þá segjum vjer foræði (== mýri, fen), er fornmenn virðast 
hafa sagt forað, og er, ef til vill, sú myndin í sjálfu sjer rjett- 
ari; en þó virðist hinni nýrri myndinni ekki hafnandi, með því 
æ getur verið hljóðvarp af á, sem kemur fram í forátta (for- 
áttubrim); líka getur verið, að fornmenn hafi sagt foráð. 

Þá segjum vjer bæði hávar og hávær, og er hávar vafa- 
laust upphaflegri og rjettari mynd, með því að orðið mun vera 
myndað af há (stofninum í hár) og afleiðsluendingunni ar), og svo 
v skotið inn, svo að tveir hljóðstafir standi eigi saman; en æ er 
eigi haft í eiginlegum afleiðsluendingum (sbr. mannsnafnið Hávar). 
Þó væri það hugsandi, að vær eigi væri afleiðsluending, heldur 
að orðið væri sett saman (sbr. hógvær). 

3. Þá er og opt sagt vesæld, og því optar vesæll, fyrir 
vesall, og er hin síðari myndin miklu rjettari; því að bæði er 


39 


það, að orðið er afleitt, en eigi samsett, og sjest það ljóst á því, 
að: orðið getur dregizt saman, og dregst saman í fornu máli, í 
öllum þeim föllum, er ending þeirra byrjar á hljóóstaf, t. a. 
m. vesla, veskum, veslir, o. s. frv., sömuleiðis veslingur, að 
veslast, enda segjum vjer og vesöld; en ef orðið væri sett saman 
af sæll, þá ætti það eigi fremur að dragast saman, en sæll sjálft; 
en þá er og það, að breiður hljóðstafur eigi er hafður í afleiðslu- 
endingum, og því er það eitt rjett, að rita vesall, vesalingur, 
vesöld. 

Eins skal og rita viðvaningur, en eigi viðvæningur, þótt 
svo sje stundum að kveðið í daglegu tali, því að orðið er leitt 
af van (stofninum í vani, að venja), og þar bætt framan við 
fyrirsetningunni við (sbr. að venja við). 

Um endinguna an og un í kvennkenndum nöfnum skal síðar 


rætt, þegar talað verður um w; sjá 11. gr. 


2. grein. 
Um ö. 

Þessi stafur hefur nú að minnsta kosti skýrt hljóð, og getur 
því enginn efi leikið á því sökum hljóðsins, hvar hann skuli vera; 
en þó er það, að ö hefur blandazt saman við aðra hljóðstafi, 
þannig, að aðrir hljóðstafir eru nefndir, er hann skyldi nefna og 
rita, og einkum er allmikill blendingur orðinn á ö og e; er það 
bæði sökum þess, að stafirnir eru skyldir, er báðir eru hljóðvarp 
af a, og þó einkum sökum þess, að e mun í fyrndinni hafa haft 
myrkara og óskýrra hljóð en nú. Einnig hefur ö á sumum stöð- 
um blandazt við w, og á nokkrum við o. 

1. Við e hefur það blandazt í nokkrum orðum, þar sem 
þó er rjetthafðara ö, og bað því heldur, sem ö er enn tíðkanlegt 
jafnframt, enda kemur ö fram í öðrum skyldum tungum, t. a. m. 
dönskunni; en þó verður eigi sagt, að e sje rangt að hala í þeim 
orðum, og munu þessi hin helztu: 

kjöt — ket 

gjöra — gera, og svo öll þau orð, sem af því eru leidd, t. 


a. m. gjör, gjörð, gjörningur, gjörsamlega, 


40 


gjörla, gjörvi, atgjörvi, enda vanalegast haft 
ö í sumum þeirra í framburði. 

mjöl — mjel 

smjör — smjer 

kökkur — kekkur 

költur -- keltur 

kjör  — ker (víðirker) = kjarr. 

Þá er það og, að í nokkrum þeim sögnum, er óö hafa í 
meginhluta nafnháttar, er nú haft e í eint. núl. tíma fram- 
söguháttar, t. a. m.: hrökkva, hrekk, hrekkur; stökkva, stekk, 
stekkur; sökkva, sekk, sekkur; en það er alls eigi rjett, held- 
ur skal rita: hrökk, hrökkur; stökk, stökkur; sökk, sökkur ; 
því að v, sem fram kemur í nafnhætti, veldur því, að ö er kom- 
ið, og það á því og að vera í núl. tíma. 

Á hinn bóginn er það í sumum kvennkenndum eins-atkvæðis- 
orðum, er ö hafa í gjör. eint. (stofninn a, er kemur Íram í eig. 
eint.), og þar sem gjör. fleirt. endast nú á ur, að vjer höfum opt- 
ast í tali og opt í riti ö, en það á að vera e; því að þessi end- 
ing wr var áður að eins r, fyrir ir; en þar sem í fer á eptir, 
eða á að fara á eptir, breytist a í e, en eigi ö; en þótt nú sje 
u á eptir, þá veldur það “ eigi hljóðvarpi, með því að enginn 
sá hljóðstafur, sem komizt hefur inn í tunguna, eptir að hún var 
fullmynduð, veldur hljóðvarpi, og því skal rita: hönd (stofninn: 
hand), fleirt. hendur; tönn (stofn.: tann), Íleirt. tennur, enda 
höldum vjer e í mörgum þeirra, þótt vjer látum gjör. fleirt. end- 
ast á ur, og ávallt í eig. eint., ef það fall er látið halda end- 
ingunni ur (áður að eins 7), t. a. m.: sérönd, strendur; rönd, 


rendur; röng, rengur?.  Aptur er það sjálfsagt, að hafa ö í 


1) Þessi hin síðari myndin mun vera svo komin til, að sök- 
um þess, að þiggi. eint. af kökkur er að rjettu lagi kekki (ó- 
rjett kökk), og gjör. og þol. fleirt. kekkir, kekki, þá hafa menn 
ímyndað sjer, að gjör. eint. hefði líka e í stofni sínum, og væri 
kekkur, með því þeir hafa eigi skilið í pví, að ö gæti breytst í 
e, sem þó er njell, þegar í fer á eptir. 

2) Vjer segjum líka: strandir, randir, rangir. 


41 


biggj. fleirt:: höndum, tönnum. Öll þessi orð hafa ö í þiggj. 
eint., og er það regluleg mynd, nema hönd, það er óreglulegt, 
og er hendi, og svo skal og ávallt rita það fall, en eigi hönd. 

Í þiggj. fleirt. karlkenndra nafna, er í gjör. eint. enda á andi, 
er e komið fyrir ö, eða ö er upphaflega, t.a.m. búendum 
fyrir búöndum; því að ul í endingunni veldur hljóðvarpinu a-ö, 
en eigi a-e; en eigi er þó vert, að taka upp aptur ö, með því e 
hefur algjörlega rutt sjer til rúms, en ö og e skiptast þráfalt á í 
íslenzku, enda skyldir stafir; fornmenn rita og þráfaldlega e í þess- 
um orðum, t. a. m. búendum. 

Þá er kveld og kvelda upphaflegra og rjettara, en kvöld og 
kvölda (sbr. á dönsku: Qvæld, á sænsku Quíil). Eins eru sjetti 
og sjettungur upphaflegri myndir en sjötti og sjöttungur, en hinar 
síðari myndirnar hafa nú náð svo mikilli festu í tungunni, að það 
er eigi reynandi, að rýma þeim í burtu, og það enda þótt sjett 
(nafn, í sjettardómur) væri haldið; enda mundi nú þykja eitthvað 
viðhafnarlegt, að rita sjetti, sjettungur. 

Enn er það, að vjer í ýmsum föllum af enginn höfum í fram- 
burðinum aw (==ö) fyrir ei (== e) á undan ng, og bætum þá 


2 


inn í v fyrir aptan g; er það reyndar satt, að forn mynd er til í 
gjör. eint. öngr? og engr? (== engi), en bæði er það, að sú mynd 
orðsins mun eigi koma fyrir nema hjá skáldum, enda er orðið sett 
saman af einn“og gi, en einn hefur breytzt í en, vegna g, sem 
á eptir fer, og er það í flestum fornum bókum ritað e, en eigi ei, 
og sömuleiðis nú á hinum síðari tímum er það tekið af öllum 


þeim, er vanda rjettritun sína, að rita ávallt e (eða et, ef breiður 


1) e er upphaflegt og rjett í gjör. og þol., enda þótt nú fari 
u á eptir; því hin forna endingin er r að eins, fyrir ir. 
2) Í Nj. 78.: (ayngr==) Öngr skal lítils lengi 
liðsráðandi biðja. 
Fms. I, 132: aungr maðr und skýranni; 
Háv. 94.: Öng er sótt verri 
hveim snotrum manni, 
en sör öngu una; og enn víðar. 
3) Í þætti af Þorleifi jarlaskáld, 7. kap. (Fms. TIT, 108): 
áðr gat engr nö síðan. 


42 


hljóðstafur er hafður á undan ng), og sleppa v á eptir 9, og skal 
því rita: engum, enga, engri. 

Sumir segja: gröri, röri, snöri, nöri, í þál.t.af gróa, róa, 
snúa, núa, en eigi þykir það rjettur ritháttur, heldur skal bæði 
mæla og rita: greri, reri, sneri, neri. Margir rita og: grjeri, 
tjeri, snýjeri, mjeri, en ö, sem kemur fram hjá ýmsum í fram- 
burðinum, og stundum í rithætti fornmanna, virðist þó að benda 
til þess, að J er of aukið. 

2. Með því að eigi skal rita vesæll (sjá a), þá skal og eigi 
rita vesæld, heldur vesöld, með því að, æ eigi getur verið hljóð- 
varp af a, heldur er það ö. 

3. Í nokkrum orðum er það, að bæði er ö og o, t. a. m. 
mökkur og mokkur, og verður eigi annað um það sagt, en að 
báðar myndirnar sjeu rjetthafðar, en þó mun o í þeim orðum 
upphaflegra, enda er ö þar víða í orðum nú, er o var upphaflega, 
t. a. m. Í tröll fyrir troll, og sýnir það trylla, með því y er 
hljóðvarp af o, en eigi ö; hið sama sýnir og danska orðið Trold. 
Þó er það eitt orð, er ö þykir eigi hafandi í, og það er í honum, 
þiggj. eint. af hann, enda þótt í tali opt kunni að heyrast ö. 
Athugasemd. Í fornri íslensku er pað þráfaldlega, að o er 

ritað, þar sem nú er ö, en eigi er það nú hafandi. 


4. Um ö fyrir v, sjá 11. gr. 


ÞAR IR 
Um e. 

Þessi stafur hefur til forna haft myrkara og óskýrra atkvæði 
en nú, og það hefur valdið því, að hann hefur blandazt saman 
við aðra stafi, einkum ö, í, w, og ei, sökum eptirfarandi samhljóð- 
anda. Stundum er það og komið fyrir 0, eigi vegna hljóðlíkingar, 
heldur vegna þess, að e er stundum hljóðvarp af o, og í þeim orðum, 
þar sem bæði finnst o og e, er það þá ýmist hljóðvarp eða eigi. 

1. Um ö og e hefur þegar verið rætt, sjá 2. gr. um ö. 

2. Fornmenn rituðu opt æ og € sömu myndum, rituðu æ 
fyrir e, og e fyrir æ, án þess þó að líkindi sjeu til, að þeir hafi 
blandað saman hljóði þessara stafa; en þessi ritháttur hefur þó 


43 


verið tilefni til þess, að sumir hafa á síðari öldum ritað æ í ýms- 
um orðum fyrir e, t. a. m.: vær fyrir vjer, væl fyrir vjel, væla 
fyrir vjela, og, ef til vill, ímyndað sjer, að það væri rjettara og 
fegra; en það er hvorttveggja, að þessir stafir eru runnir sinn af 
hvorum frumstaf (e af a, en æ af á), og hljóð þeirra næsta ólíkt, 
með því e hefur grannt hljóð, en æ flátt, enda munu þau orð 
næsta fá, að þessi hljóð blandist saman í framburði vorum; skal 
því rita þar að eins Ææ, er æ heyrist, og e, er e heyrist. 

Aptur á hinn bóginn mun stundum vera sagt alvepni og 
alvæpni; en alvæpni er miklu rjettara; því að það er myndað 
af vápn. 

3. Um blending á e og í, sjá 6. gr., um í. 

4. ce er stundum hljóðvarp af o (ekki ó), og því er í sum- 
um orðum ýmist haft o eða e, t. a. m. hvolfa og hvelfa, þó 
verður hvolfa viðkunnanlegra, enda upphaflegra; annars verður hvor- 
ug myndin gjörð ræk, hvorki í þessu orði nje öðrum þess kyns; 
því að hvelfa er rjett myndað, eins og líka hvelfing, enda segj- 
um vjer aldrei hvolfing.  Aptur á hinn bóginn er það rangt, að 
hafa hnotur, gjör. og þol. fleirt. af hnot (ávöxtur), fyrir hnetur 
(áður hnetr); því að r (upprunalega ár) veldur hljóðvarpinu o-e, 
en hnotur er gjör. og þol. fleirt. af hnota (== beinhnúta); en 
þiggj. og eig. fleirt. eru af báðum orðunum eins: hnotum, hnota. 
Fleirt. af stoð er í fornri íslenzku, að minnsta kosti opt, steðr, 
en nú segjum vjer ávallt stoðir, eins og stangir, rangir, randir, 
0. s. frv., fyrir stengur, rengur, rendur, og verður eigi að því 
fundið, að rita stoðir. 

5. Þá segjum vjer í hversdaglegu tali hvur, hvurt (spurn- 
ingarfornafn), sjerhvur, einhvur, hvurgi, hvurt (== í hvaða átt, 
til hvaða staðar), hvwrsu, og sumir hafa ritað ö í þessum orðum 
(hvör, hvört, hvörsu, o. s. frv). Að hafa ö í þessum orðum 
virðist ástæðulaust, og mun vera risið af vanþekkingu; en - er 
heldur eigi rjett, þótt svo sje fram borið; hafa bæði fornir og nýir 
rithöfundar, er nokkurt skyn hafa borið á íslenzka rjettritun, ritað 
e í þessum orðum, enda. er það samkvæmt uppruna þeirra; því 
að ce er þar komið af a (hvergi af hvar-gi, hvert myndað af 


dd. 


hvar), og því skal rita: hver, kynl. hvert (sjerhver, einhver), hve, 
hversu, hvergi, hvert; sbr. 8. gr. 

6. Hvað optast blandast saman í framburði vorum e og €i, 
þannig, að þar sem € skal rita, er að ei kveðið; en sá hljóð- 
blendingur á sjer þó að eins stað á undan g, og þá helzt, er í 
fer á eptir g; en sú regla er tekin í þessu efni, eigi að rita ét, 
heldur e, þar sem það er fram komið af a eða í og verður því 
að gæta uppruna þessara orða, enda er það bót í máli, að í flest- 
um þessara orða kemur skýrt e, en ekki eð, fram í þeim myndum 
þeirra, þar sem eigi fer í á eptir g; en þegar e heyrist í sumum 
myndum þeirra, skal það og rita í þeim öllum, og eins, ef í sumum 
myndum kemur a fram, þá skal og e rita í þeim, þarsem að ei er 
kveðið. Því skal rita e, þótt ei heyrist, þar sem nú skal greina: 

a) í gjör. eint. karlkenndra nafna, er hann endast á %, og 
e verður heyranlegt í hinum föllunum, t. a. m.: tregi, trega; segi, 
sega (fornt); 

b) í þiggj. eint., gjör. og þol. Áleirt. í þeim karlkenndum 
nöfnum, er í gjör. eint. hafa ö, en a í eig. eint. (en í eig. kemur 
stofninn í ljós), t. a. m.: mögur, megi, megir; lögur, legi; eins 
vegur, vegi, vegir; sömuleiðis degi, þiggj. eint. af dagur, og enn 
fremur í þeim orðum, er af þeim eru mynduð, t. a. m. fram- 
vegis (af vegur), árdegis (af dagur), o. s. frv.; 

c) í öllum þeim einkunnum (í gjör. fleirt. í karlkyni, ef grein- 
irinn eigi er með, og gjör. eint. í karlkyni, ef greinirinn fer með), 
sem að e er kveðið í, þegar a, w, eða ekki neitt fer á eptir 9, 
og er það einkum í afleiðsluendingunni legur, t. a. m.: hjartan- 
legir, hinn hjartanlegi (en seigir, hinn seigi, al seigur); 

d) í nafnhætti, núl. tíma í öllum háttum, og hluttekningar- 
orði núl. tíma af sögnunum segja og þegja (jeg segi, þegi, seg, 
peg, segjandi, þegjandi), með því stofninn er sag, þag, er kemur 
fram í þál. tíma (sagði, þagði), og svo öðrum orðum, er af þeim 
kunna að vera leidd, t. a. m.: segjanlegur (ósegjanlegur); 

e) í nafnhætti, fleirt. núl. t. framsöguháttar og núl. t. sam- 
tengingarháttar, og hluttekningarorði núl. t. af mega (vjer meg- 


um, jeg megi, megandi, sem líka er haft sem einkunn; velneg- 


45 


andi), og öllum þeim orðum, er af því eru leidd (megin, ómegin, 
megun, velmegun; er þar stofninn mag, er kemur fram í orðinu 
magn) : 

f) í sagnarbót og hluttekningarorðum liðins tíma af Alæja, 
draga, þiggja, slá, liggja, þvo (hlegið, hleginn; dregið, dreginn ; 
þegið, þeginn;Í slegið, sleginn; legið, leginn; þvegið, þveginnA, 
óþveginn), og orðum þeim, er af þeim eru leidd, t. a. m.: dreg- 
ill, dreglaður; þegi (í farþegi; en þeygi == þó eigi), þvegill; 

g) í sögnunum vega, fregna, eptir hinni fornu beygingu þess, 
og lá (== klóra) skal ávallt rita e að eins, þótt að ei sje kveðið 
í framburðinum, t. a. m.: þjer vegið, jeg vegi, vegið, veginn; 
fregið, freginn (ófreginn); klegið. 

h) Þá skal og rita Egill (þiggj. að fornu Agli), spegill, að 
spegla; feginn (feginleikur, feginsamlega) af stofninum fag (í 
fagna), legill af lag (í lögur). 

Í öðrum orðum en þeim, er nú hafa verið greind, skal ei 
eða ey rita, þar sem svo er að kveðið, t. a. m.: eiga, feigur; seig, 
þál. t. af séga, steig, af stíga, o. s. frv. 

7. Þá segjum vjer endemi, og mun vera rjett að rita svo, 
enda þótt það að uppruna sínum muni vera fyrir einsdæmi. Forn- 
menn rituðu og eyrindi (örindi, eyrendi, örendi), en nú skal það 


rita erindi, eins og að er kveðið. 


4. grein. 
Um á. 

Þessi hljóðstafur hefur skýrt hljóð, enda blandast eigi mjög 
við aðra stafi, og má því rita þar á, er það heyrist; því enda 
þótt sumstaðar hafi þar upphaflega verið annar stafur, þar sem nú 
er á, t. a. m. a, Eða á verið, þar sem nú er hafður annar stafur, 
t.a.m. o eða Ó (sbr. o og ó), þá er þó eigi eptir því farandi nú. 
Og enda þótt á sje haft í sumum myndum orðsins alín, en a í 
sumum (gjör., þol. og þiggj. eint.), þá verður þó að halda þeim 
myndum, eins og þær eru, og rita þar á, er á heyrist. 


1) Táka: þáð, þáður. 
2) Tóka er sagt þvoð, þvoður. 


46 


Sum kvennkennd nöfn eru þau, er ýmist hafa á, eða hljóð- 
varp þess æ, í meginhlutanum, t. a. m. gátt og gætt, sátt og 
sætt, og verður eigi öðruvísi á litið, en báðar myndirnar sjeu jafn- 
rjettar, og hvorugri hafnandi. 

Hin einu orð, er a er ranghaft í fyrir á, eru ýms orð, sem 
leidd eru af áll, og jafnframt skeytt saman við önnur orð, og svo 
höfð um lit á hestum, t. a. m.: óleikála, bleikálingur, bleikálótt- 
ur; móála, móálingur, móálóttur; hafa menn eigi rjett skilið 
myndun þessara orða, og á því grennzt, og orðið að a, jafnframt 
vegna þess, að öll áherzlan hefur lent á fyrsta atkvæðinu, og þó 
mun almennt sagt: bleikála, móála. 

Um á og a á undan ng, sjá 18. gr. 


5. grein. 
Um æ. 

Þetta hljóð er tvenns konar eðlis að uppruna til; því að stund- 
um er það hljóðvarp af á, og stundum hljóðvarp af ó, enda þótt 
nú sje enginn munur á gjörður hljóði þess, af hvorum stafnum 
sem það svo er runnið. Fyrst framan af hafa Íslendingar gjört 
mun á þessum hljóðvarpsstöfum, eins í riti, eins og þeir hafa 
gjört það í tali, og hefur æ, hljóðvarpið af ó, haft myrkara hljóð; 
þó hefur þessi munur horfið að mestu eða öllu snemma á þrett- 
ándu öld, og í meiri hluta fornrita Íslendinga er enginn munur 
gjörður á æ og æ. En allt fyrir það verður þó eigi betur sjeð, 
en rjett sje það enn í alla staði, að greina í riti hljóðvarpið af á, 
og rita Ææ, og hljóðvarpið af ó, og rita það æ; því að með því 
uppruninn er sinn að hvorum stafnum, er og rjett að tákna þenn- 
an ólíka uppruna með einhverju móti. Og þótt menn vilji nú 
bera það fyrir, að enginn sje munur á hljóðinu í æ og æ, og því 
engin ástæða, að gjöra það í riti, þá liggur svarið til þess beint 
við; hvaða ástæða er til, að greina í og y, í og ý, er þeir þó 
hafa sama hljóð? hví rita menn eigi eptir framburðinum? hvaða 
ástæða er önnur til þess, en sú, að tákna upprunann? Og ef 


2 


ástæða er til að tákna ólíkan uppruna sama hljóðs í í og y, £ og 


47 


ú, þá er eins ástæða til, að tákna ólíkan uppruna að æ og æ, og 
af þessari ástæðu er það, að hjer er gjörður munur á æ og a. 

Hvar æ (hljóðvarpið af 6) skuli rita, skal síðar grein fyrir 
gjörð. Hjer er talað um æ, hljóðvarpið af á; hefur þessi stafur 
skýrt hljóð, og blandast eigi mjög við aðra stafi, þannig að annað 
hljóð verði heyranlegt í framburðinum, er æ skyldi rita; en að æ 
er þar sumstaðar kveðið, er a skal rita, og hefur þegar verið um 
það rætt; sjá 1. gr. K 

Á hinn bóginn segjum vjer þó í daglegu tali atla (= hafa 
í hyggju), og er það eigi rjett, heldur skal rita ætla, og svo í 
öllum þeim orðum, er af því kunna að verða leidd, eða skeytt 
saman við það, rita æ, t. a. m.: ætlun, fyrirætlun, o. s. frv. 

Um æ og e, sjá 3. gr. 


2 


Um æ á undan ng og nk, sjá 18. gr. 


6. grein. 
Um i. 

1. Í fornum ritum Íslendinga er víða skipt um a og í (sjá 
Frump. 122.—125.), en eigi mun nú hætt við, að menn riti í 
fyrir a, eða a fyrir %, þar sem eigi er almennt tekið að rita, eins 
og að er kveðið. Þó verður þess að geta, að 1. pers. þál. tíma, 
bæði í framsöguhætti og samtengingarhætti, og einnig 1. pers. núl. 
tíma í samtengingarhætti, endaði að fornu opt á a, er vjer nú 
höfum í, og rituðu fornmenn t. a. m.: kennda, talda, telda, 
mega, er vjer nú segjum og ritum: kenndi, taldi, teldi, megi, 
og getur enginn efi á því leikið, að nú skuli rita %, en eigi a; 
því hin eldri endingin er nú með öllu úrelt, þótt slíkt geti staðizt 
hjá skáldum í viðlögum. Á hinu getur verið meiri vafi, hvernig 
rita skuli eint. karlkyns í miðstigi einkunna. Hin eldri beyging 
er svona: 

Gjör. stærri. 
Þol. stærra. 
Þiggj. stærra. 
Eig. stærra. 
En nú ern í daglegu tali öll föllin, eða að minnsta kosti þrjú 


48 


hin fyrstu, látin enda á á (stærri), og með því eigi mun auðið, 
að fá menn til, að taka upp aptur hinar fornu myndirnar í tali, 
en hinar nýrri myndirnar raska að engu eðli tungunnar, þá get 
jeg eigi betur sjeð, en rjettast verði, að halda þeim einnig í riti, 
eins og öðrum þeim myndum, sem eigi mun auðið að ryðja burtu, 
þótt eigi sjeu fornar, þegar þær að eins eigi eru gagnstaðlegar 
eðli tungunnar, og eins fagrar á að heyra og hinar fornu. 

Á sama hátt voru hlutt. orð núl. t. beygt, en þar höfum 
vjer, farið enn lengra, og höfum þau að öllu beygingarlaus, látum 


þau í öllum föllum allra kynja enda á í, t. a. m.: 


karlkyn. kvennkyn. hvorugkyn. 


Eint. Gjör. kallandi, kallandi, kallanda. 
Þol., þiggj., eig. kallanda, kallandli, kallanda. 
Fleirt. í öllum föllum: kallandi. 


En nú er alstaðar haft kallandi, og er alls ekki næg ástæða til, að 
hverfa þar aptur til hinnar fornu tungunnar, þótt sumir gjöri það, 
heldur skal í þessari grein rita, sem mælt er. 

Enda þótt jeg eigi geti sjeð neina ástæðu til, að taka upp 
hinar fornu myndirnar í þessum orðum, miðstigi einkunna og hlut- 
tekningarorðum núl. t., í almennu riti, þá er það þó eigi svo að 
skilja, að eigi megi hafa þær í skáldskap, þegar svo fer betur. 

2. í hefurtil forna allmikið blandazt saman við e, eigi vegna 
þess, að í hafi eigi haft sama hljóð og nú, heldur sökum þess, 
að e hefur haft nokkru myrkara eða óskýrra hljóð, en það hefur 
nú, og því rita fornmenn sumstaðar í, er e skyldi rita eptir upp- 
runa, og á hinn bóginn rita þeir þráfaldlega e, þar sem í skyldi 
rita, helzt í endingum orða, og því heldur þar, sem þar er engin 
áherzlan, og framburðurinn fljótari, og hljóðið því óskýrra, en í 
meginhluta, en eigi vegna þess, að þeir hafi kveðið þar að e. 

Í meginhluta sumra orða er í komið fyrir e (hljóðvarp af a), 
enda mun alls eigi vert að hverfa þar aptur til upprunans, held- 
ur rita þar í, er í heyrist; en sjeu báðar myndirnar hafðar í tali, 
bæði með e og í, þá er rjettara að halda e. þess konar orð eru 
t. a. ma einbirni fyrir einberni (af barn); girða fyrir gerða (al 
garður; sbr. gerði); girni (eingirni, blágirni) fyrir gerni (af garn) ; 


49 


einskipta fyrir einskepta (af skapt); sumstaðar mun og vera sagt 
einskepta, þótt jeg haldi það sje eigi mjög tíðkað, að minnsta 
kosti eigi eins tíðkanlegt og einskipta; girskur! fyrir gerzkur, 
sem líka er haft (af Garðar). Nú mun almennara kveðlingur en 
kviðlingur, en með því fornmenn hafa kviðlingur?, mun óhættara 
að hafa þá mynd orðsins; því að það er engan veginn víst, að 
orðið sje myndað af kvað, þál. t. af kveða, heldur af stofninum 
kvið (á gauzku gipan = kveða). 

Að hafa e fyrir á í endingum orða, t. a.m.: epter fyrir eptir, 
viner fyrir vinir, taker fyrir takir, o. s. frv., er með öllu ó- 
leyfilegt, jafnvel í skáldskap, enda þótt slíkt sje almennt hjá rímna- 
smiðunum á vorum dögum, er svo eru fáfróðir og tilfinningar- 
lausir, að þeir jafnvel flytja áherzluna á endinguna, til að geta 
bögglað saman vísu. 

Fornmenn rituðu opt e, eða y, þarsem vjer höfum að eins a 
í indi, endingu kynlausra og kvennkenndra nafna (Frump. 134), og 
rituðu t. a. m. sannendi, sannyndi, fyrir sannindi; kykvendi, 
fyrir kvékindi; en nú er að eins é ritandi í öllum þess kyns orðum, 
en hvorki e eða y. 

3. Þá er það enn, að í er stundum borið fram breiðu hljóði, 
sem í, og veldur því víðast eptirfarandi gi; því að g er þá borið 
fram sem j, og verður þá í á undan nokkru flárra í framburðinum, 
en þó skal gæta þess, að rita eigi á, eróskal vera eptir eðli máls- 
ins, og því skal rita #, en eigi í, á undan gi: 

a) í öllum karlkenndum nöfnum í gjör. eint., þar sem á er 
fram borið í hinum föllum þeirra, t. a. m. svigi, og sjest það á 
þol. sviga, með því vjer höfum þar grannt hljóðið á undan g; 
stigi, þol. stiga. Eins skal rita stígur (== vegur), en eigi stígur; 
enda segjum vjer stigamaður; þó virðist svo, sem það eigi að 


ið) „Óli enn girzki“, Fms. 1, 101, og víðar; en 
„Óli enn gerzki“, Fms. 1, 190. 
„konungr gaf honum hatt gerzkan“, Nj. 31. 
2) Grett. 17: „Grettir lét þá fjúka í kviðlinga“. 
Fms. VI, 193: „Þótti honum illr kviðlingrinn“. 
— — 194: „Ok eptir um daginn kastaði Haraldr hinum 
sama kviðlingi til Þóris, sem hann var vanr“. 
4 


50. 


vera með í í Landnámu, er stíg á að vera aðalhending við víg“. 
En aptur skal rita á í einkunnunum stórstégur, langstígur, 0. s. frv.; 

6) í þiggj. eint. af hvorugkynsorðum, þótt í sje fram borið, 
ef í er haft í þeim föllum, sem eru endingarlaus, eða a, u, eða s 
fer á eptir g, t. a. m: sig (aðsig, hnjesig), þiggj. sigi (aðsigi, 
hnýesigi); stig, þiggj. stigi; einstig, þiggj. einstigi; og sömuleiðis 
í þeim orðum, sem leidd kunna að verða af þessum orðum með 
afleiðsluendingunni í, t. a. m. einstigi — einstig (aptur vígi af víg, 
og vígi — kastali); 

ce) í meginhluta einkunna þeirra, sem enda á inn, þar sem 
grannt er hljóðið í hinum samandregnu myndunum, t. a. m. tög- 
inn, þiggj. tignum, gjör. fleirt. í karlkyni tignir, og eins ótigi- 
legur, sem af því er leitt; 

d) í þál. t. samtengingarháttar, sagnarbót, og hluttekningar- 
orði lið. t. þeirra sagna, er á er fram borið í fleirt. þál. t. fram- 
söguháttar, t. a. m. hnígi, hnigið, hniginn; sigi, sigið, siginn ; 
stigi, stigið, stiginn; af hnigum, sigum, stigum (hníga, síga, 
stíga), og sjest það einnig á öðrum sögnum, er eigi hafa g, en 
beygjast eins, að í skuli rita, en eigi á t. a. m. ríða (riðum), 
riði, riðið, riðinn; skríða (skriðum), skriði, skriðið, skriðinn, o. 
8. frv. 

c) Enn fremur skal %, en eigi í, rita í orðum þeim, er nú 
skulu greind: 

illa, 

illur, 

allska, 
að kvitta, 

kvittur (fregn, og líka eink., == laus við eitthvað), 

kvittun, 
tigull, 
snigill, 
svim, 


1) Ísl.s. 1, 163: 
„Varka ek fyrr með fleiri 
fetla stígs að vígi“. 


að svima (en svíma == sveima), 
svimi, 
svimur, 
niðamyrkur (af nið, tunglskipti, en níð — skömm), 


brigsl (eigi brégsl), 
að brigsla (eigi brígsla), 
fitl, 
að fitla. 

Á hinn bóginn skal rita í en eigi é, enda þóti að í kunni að 
vera kveðið í daglegu tali, í léknarbelgur (af líkna), grískur, og 
heiðríkja (af heiðríkur). Eigi heldur mun wiss vera forn mynd, 
heldur víss fyrir vísr, og er því til sönnunar, að vjer ávallt segj- 
um víst í gjör. og þol. eint. í hvorugkyninu. 

a. Í fjórða lagi er það athugavert, að í niðurlagi fyrri hluta 
ýmissa samskeytinga er ýmist haft í eða v fyrir samskeytingar- 
staf, svo að það er ýmist sagt brennivín eða brennuvín, villidýr 
eða villudýr, bifikolla eða bífukolla, o. s. frv.; verður raunar eigi 
öðruvísi á þetta litið, en að hvortveggja myndin sje rjett, eða 
að í sje optast haft til samtengingar, er fyrri hlutinn sje leiddur 
af sögn?, en we, ef hann sje leiddur af kvennkenndu nafni, er end- 
ast á a í gjör. eint., t. a. m. að villidýr sje sett saman af að 
villa (jeg villi), en villudýr af nafninu Villa, og dýr; í mun 
reyndar vera upphaflegra, enda má víst eigi dyljast þess, að sú 
sje myndin fegri og viðkunnanlegri. 

Þá höfum vjer breytt % í v í 1. pers. fleirt. núl. t., og öll- 
um pers. fleirt. þál. t. í samtengingarhætti, svo að vjer segjum 
nú köllum, förum, 1. pers. Íleirt. núl. t., kölluðum, kölluðuð, 
kölluðu; færum, færuð, færu, fleirt. þál. t., þar sem fornmenn 
sögðu og rituðu kallim; kallaðim, kallaðit, kallaði; færim, 
færit, færi, o. s. frv., eða með öðrum orðum: vjer höfum sömu 


1) Þó er herðibreiðr (fornt) == herðabreiður, t. a. m. Fms. 
VII, 291: „Hákon konungr var heldr herðibreiðr“, og víðar, en 
þess ber að gæta, að til er herðr í eintölu, þol. og þiggi. heri, 
t. a. m. Sn.-Ed. 1, 296: „þurði hrönn at herði hauórs runn“, 


og af þeirri mynd orðsins mun herði í herðibreiðr vera runnið. 
A 


52 


beyginguna á sögnum í þessum persónum í samtengingarhætti og 
í framsöguhætti. Þótt eigi verði móti því borið, að hinar fornu 
myndirnar sjeu upphaflegri, og lýsi meiri fullkomleika tungunnar, 
þá eru þær þó á hinn bóginn nú með öllu úreltar, og með því 
það mundi óvinnandi, að koma þeim á í tali, þá virðist engin 
þess ástæða, að reyna til að koma þeim á aptur í riti, fremur en 
t. a. m. kallaða fyrir kallaði, fara (1. pers. eint. samtengingarh.) 
fyrir fari, færa fyrir færi, gjafar fyrir gjafir, hendr fyrir hendur, 
gefr fyrir gefur, og mörgu öðru þess kyns, sem nú mundi þó 
þykja óviðkunnanlegt, og láta eigi sem viðfelldnast í eyrum. 

5. Af stofni sagna er leiddur í íslenzku fjöldi nafna með 
því að bæta sl við, en nú höfum vjer bætt við í að auki, svo 
að afleiðsluendingin er orðin sli, t. a. m. áður: rennsl, kennsl, 
smyrsl, beixl, meiðsl, en nú: rennsli, kennsli smyrsli, beixli, 
meiðsli, enda verða hinar síðari myndirnar að öllum jafnaði lið- 


2 


ugri í samanhangandi máli, og eru að öllu rjett myndaðar, og 
því skal og þær hafa, nema því að eins, að á hinum þurfi að 
halda fyrir einhverjar sakir, t. a. m. í skáldskap. Ýms eru það 


og önnur hvorugkyns-nöfn, sem vjer höfum bætt í aptan við, sem 


fornmenn eigi gjörðu að jafnaði, t. a. m. sék, skíð, skrín, reip, 


mest, er vjer nú segjum séki, skíði, skréni, reipi, nesti, 0. s. frv., 
og virðast hinar síðari myndir þessara nafna liðugri og viðkunn- 
anlegri, og einkum í eig. eint., þar sem þess konar orð verða stirð 
og örðug framburðar, efz er sleppt, t. a. m. ef menn segðu beizls, 
í. beislis. Sumir rita enn t. a. m. alþing, anddyr, bjarndýr, 
o. s. frv.; en á þessi orð hefur svo verið litið, bæði að fornu og 
nýju, að síðari hluti þess konar nafna sje afleiddur, með því að 
bæta í við frumorðið; enda er t. a. m. dyr sjálft aldrei haft 
hvorugkynsorð í eintölu, og er af því anósjeð, að dyri í anddyri 
er afleidd mynd; enda sanna það önnur orð, er ávallt hafa þetta 
niðurlags-i, að rjettara sje að halda því, t. a. m. alvæpni, fjöl- 
menni, grádýri (Sn.-Ed. 1, 119), einvígi, o. s. frv.; eins skal 
því og rita alpingi, anddyri, bjarndýri?, enda er í eig. eint. á- 
vallt sagt t. a. m. alþingis, en eigi alþings. 


1) Í 72. kap. í sögu Haralds harðráða, í Fms. VI, er bjarn- 


öð 


Sögnin hafa beygist í eint. núl. t. framsöguháttar þannig að 
fornu: hefi (1. pers.), hefir (2 og 3. pers.), en nú segjum vjer á- 
vallt: hef (1. pers.), hefur (2. og 3. pers.), og með því þessi hin 
yngri beygingin er allt eins regluleg, eða jafnvel reglulegri, ef 
litið er til beygingar orðsins í öðrum tíðum, virðist alls engin á- 
stæða til, að halda hinum fornu myndunum. 

Opt er það, að í hverfur eptir fláan staf, á, ó, ú, og líka 
Je, nú helzt í greininum, þegar hann er skeyttur aptan við nöfn, 
t. a. m. ánni, kúnni, tónni, fjenu, fyrir áinni, kúinni, tóinni, 
fjeinu, og er það í alla staði rjett; því að það er bæði eiginlegt 
tungunni, og fornmenn gjörðu líka hið sama, enda slepptu miklu. 
optar grönnum staf á eptir fláum, en nú er gjört. En eigi skal 
þó optar úr fella %, eða hvern annan grannan hljóóstal, á eptir 
fláum, heldur en framburður vor nú segir til. 


Um “ og éd sjá 17. gr. 


1. grein. 

Um í. 

Um blending þessa hljóðs við í er nú þegar talað, og um í 

og í á undan nk og ng skal síðar talað (sjá 18. gr.). Enn fremur 


hefur í og ý sama hljóð, en hvar ý skuli rita, sjá 14. gr. 
Um í og ei sjá 17. gr. 


8. grein. 

Um o. 
1. Þennan staf höfum vjer nú víða, þar sem upphaflega var 
á, og er það á eptir v; því að þar rituðu fornmenn ávallt á, t. 
a. m. vápn, ván, válaður, o. s. frv.; en þessu á höfum vjer nú 
breytt í o, og skal einnig svo rita; því að vjer getum nú eigi 
öðruvísi á v litið, en að það sje hreinn samhljóðandi, en upphaf- 
lega er v sami stafurinn og v, og svo að v og annnar Stafur úr 
u-flokki eigi stæðu saman, hefur í myndun málsins alstaðar orðið 


dýri þrísvar sinnum haft í þol., en einu sinni bjarndýr; sömu- 
leiðis bjarndýri í þol., í Nj. 28. 


54 


á ofan á, þar sem vjer nú höfum o'. En hitt er eigi rjett, er 
sumir nú segja og rita: vórum, vóruð, vóru, fleirt. þál. t. af 
að vera; kómum, áður kvámum, heldur skal rita: vorum, kom- 
um, o. s. frv.; þó þykir eigi rangt að rita vó fyrir vo, þál. t. 
af að vega, með því þess eru ýms dæmi, að á hefur þegar að 
fornu breytzt í ó. Aptur á hinn bóginn er það með öllu rang- 
mæli, að segja: forum, foruð, foru, fleirt. þál. t. af fara, fyrir 
fórum, o. s.frv.; því að enginn segir heldur: jeg for, heldur: jeg 
fór, eins og draga, dró; taka, tók; ala, ól, o. s. frv. 

2. Um blending á o og e sjá 3. gr. 

3. Þá segjum vjer hvur, bæði fyrir hver (sjá 3. gr.) og hvor, 
og er þaðeigi rjett; en það er sá munur þessara spurningarfornafna, 
að hver (kynl. hvert) er haft, þegar talað er um fleiri en tvo, eða 
einhvern ótiltekið, en hvor, hvort (til forna hvárr, hvár, hvárt), 
þegar talað er um tvo að eins; þannig t. a. m.: „Hver (margra) 
hefur gjört það“? „Jeg veit eigi, hver hefur gjört það“. En 
„Hvor ykkar (tveggja) hefur gjört pað“? Sömuleiðis skal og 
rita hvort, þegar það er haft sem 'samtengingarorð, hvort heldur 
í beinum spurningum (t. á. m.: „Hvort hefur þú gjört það“?), 
eða óbeinum setningum (t. a. m.: „Hann spurði, hvort hann 
hefði gjört það“. „Jeg veit eigi, hvort hann hefur gjört það“), 
með því merking þess ber það sjálf með sjer, að einungis er talað 


1) Af sömu rökum er það, að v hverfur í burtu í sumum 
myndum ýmissa orða, þegar a1,.0, æða y ætli að fara á eptir 
pví, t. a. m. hurfum, hyrfi, horfinn, „af hverfa; urðum, yrði, orð- 
inn, af verða; eins á byrjun orða, t. a. m. und, á þýsku Wunde, 
á gauxku Vunds, á engilsarnesku Vund, á ensku wound: 
ull, á gausku Vulla, á þýsku Wolle, á engilsaxnesku vull; 
úlfur, á gausku Vulfs, á þýsku Wolf, á engilsaxnesku vulf; 
óður (== vitlaus), á gauzku vods, á engilsaxnesku vod; okur, 
á gausku vokrs, á þýsku Wucher, á engilsaxnesku vocor. 
Fornmenn hafa og svo á v litið, sem það fremur væri hljóð- 
stafur en samhljóðandi, og má því vera til sönnunar, er það 
í kveðskap er haft sem höfuðstafur eða stuðull við hljóðstafi, t. 
a. m. Höfuðl. 6: 

„völlr of þrumdi, 
en und um glumdi“. 


áð 


Et 


um, hvort það sje, eða eigi. Eins skal og rita o, þótt vjer nefn- 
um w, í þeim orðum, sem leidd eru af hvor, eða skeytt saman 
við það, þegar tveir að eins eru umtalsefnið, t. a. m.: annarhvor, 
hvorkinlegur, hvortveggja, hvorugur (til forna hvárrgi). Enn 
fremur er séryklota rjettara en. sérgkluta; því að vjer segjum 
lota, en ekki luta (í einni lotu). 

Þá bera margir fram o fyrir w í þiggj. fleirt. nafna, þegar 
greinirinn er skeyttur saman við þau, og segja t. a. m.: mönn- 
onum, kononum, skiponum, 0. s. Írv., fyrir: mönnunum, kon- 
unum, skipunum, o. s. frv., og er o þar með öllu órjett, enda 
þarf ei annað til að sjá það, en taka greininn burt, og kemur þá 
u í ljós, t. a. m: mönnum, konum, skipum. 

Athugasemd. Fornmenn hafa opt o fyrir u (sjá Frump. 196. 
—199.), t. a. m. voro, fóro, klokna, hollostu, fyrir voru, fóru, 
klukkna, hollustu; em nú er allt þess kyns úrelt og óhafandi. 


9. “grein. 
Um Ó. 

Sumstaðar er þar nú haft ó, er áður var á, og í sumum 
orðum eru bæði hljóðin höfð jöfnum höndum, t. a. m.: nótt, áð- 
ur nátt, enda segjum vjer enn nátlmál, náttverður; ásjóna, áð- 
ur ásjána; forsjón (sbr. forsjá); sjór og sjár; snjór og snjár, 
0. 5. frv.; en eigi verður annað um þessar myndir sagt, en að 
þær sjeu báðar rjetthafðar, eptir því, sem við á í hvert skipti, 
enda þótt ó sje nú almennast haft, og því orðið viðkunnan- 
legra á mörgum stöðum. 


Athugasemd. Í fornum bókum er á annan bóginn mjög opt 
ó haft, þar sem wjer nú höfum á, og á hinn bóginn á, þar sem 
vjer nú höfum ó eingöngu, en eigi er nú að neinu. eptir því 
farandi; þannig 1. a. m.: hór = hár, sjóm == sjám, óst ást; 
mjár, mjá, mjátt == mjór, mjó, mjótt, o.s. frv. Sjá Frump. 141. 
— 188. 


Enn segjum vjer bón og bæn, og verður eigi Öðruvísi á litið, 


en að báðar myndirnar sjeu jafnrjettar; sbr. 4. gr (um á og Æ). 
Þótt vjer að öllum jafnaði segjum og ritum stafrof, þá er 
það eigi eins rjett og stafróf (fyrir stafhróf; sbr. hrófa saman). 


ER 


56 


Eins mun flaumósa, eða flumósa, rjettara en flaumúsa, eða 


flumúsa. 


10. grein. 
Um ce. 


æ (hljóðvarpið af ó) og æ (hljóðvarpið af á) hafa nú að öllu 
hið sama hljóð, og því getur framburðurinn að engu leiðbeint 
mönnum, hvar hvor stafurinn skuli hafður. En með því æ skal 
tákna hljóðvarpið af ó, skal það hafa í öllum þeim orðum, þar 
sem ó og æ skiptast á, og sömuleiðis þeim orðum, er æ- hljóð er 
í, og leidd eru af þeim orðum, er ó hafa í stofni sínum. En með 
því það eigi ávallt liggur í augum uppi, hvort heldur æ- hljóðið 
muni hljóðvarp af á eða ó, skal nokkur grein á því gjör. 

1. Í öllum þeim nöfnum, þar sem ó er ísumum föllum, en 
æ- hljóð í sumum, skal þetta æ-hljóð rita æ, t. a. m.: bóndi, 
bændur; rót, rætur; fótur, fæti, fætur; móðir, mæður, mæðr- 
um, mæðra; bróðir, bræður, bræðrum, bræðra; dóttir, dætur, 
dætrum, dætra, o. s. frv. Sömuleiðis skal þá æ rita í þeim, 
þótt þau sjeu skeytt saman við önnur orð, ef hljóðvarpið helzt, 
t. a. m. bræðralag, sammæðra. 

Athugasemd. Þau eru orð sum, að eigi skal rita æ, heldur 
æ, enda þótt þau nú hafi ó á sumum myndum, og eru það þau 
orð, er að fornu fari hafa haft á, þar sem nú er 6; því að 
hljóðvarpið er þar komið af eldri myndinni, og eldra en ó; 
þannig t. a. m.: nótt (áður nátt; sör. náttmál), nætur; spónn 
(áður spánn), spænir, andspænis, skotspænis. Eins skal rita æ, 
en eigi æ, á þeim orðum, er ýmist hafa ó, á, eða æ, t. a m.: 
sjár, sjór, sær; snjár, snjór, snær. 

2. æ skal og rita í miðstigi og efsta stigi einkunna þeirra, 
er ó hafa í frumstigi; þannig t. a. m.: stór, stærri, stærstur. 
Eins hægri (hönd) af hógur == hægur. 

3. Þá skal enn rita æ í þál. t. samtengingarháttar þeirra 
sagna, er ó hafa í fleirt. þál. t. framsöguháttar, með því þál. t. 
samtengingarháttar er leidd af fleirt. þál. t. framsöguháttar; t. a. 

Mt færi af fórum, drægi af drógum, slægi af slógum, o. 
8. frv. 


| 


57 
Athugasemd. Þess ber vel að gæta, að þar sem vjer nú 
höfum o á eptir v, þar er hljóðvarpið æ (eigi æ);' því að það 
er komið af hinu forna á; sbr. 4. gr. um á; t. a. m.: væri af 
várum (nú vorum). Eins er líka vægi af vágum (nú vógum); 
træði af tráðum (nú tróðum). Og sömu reglu skal fylgja í öll- 
um þeim orðum, sem leidd eru af öðrum þeim orðum, er nú 
hafa o á eptir v, að hljóðvarpið skal rita æ (eigi Ææ), vegna 
þess, að af hinni eldri myndinni (vá) er hljóðvarpið runnið, t. 
a. m.: hervæða, af váð (== voð), o. s. frv. Aptur á hinn bóg- 
inn skal þó rita Ææ, þar sem v er horfið á undan æ, því að 
bæði rita fornmenn svo, enda er það rjett í alla staði, því að 
v  æ stendur í sama hlutfalli við æ, eins og v í við y; 
þannig t. a. m. kæmi = kvæmi (Ísl. s. II, 355, 359; Fms. X, 
298), sæfir == svæfir (sbr. sofir, Sn.-EÆd. 1, 668), sænskur == 
svenskur, 0. s. frv. 
4. æ skal enn rita í eint. núl. tíma framsöguháttar af gróa 
og róa: græ, ræ. 
5. æ skal enn rita í þeim orðum, er nú skulu greind; því 
að þau eru mynduð með hljóðvarpi af öðrum orðum, er ó hafa í 
sjer, enda eru enn auðsjen Írumorð margra þeirra. 
ægilegur óg-i, óg-n|; sbr. að ægja; 
ægir Jóg-i) sá sem hræðir (Fms. II, 289.); sjór; líka sjávar- 
guðinn; sbr. ggir, Fms. VII, 329; 
ægur lóg-t), hræðilegur; sbr. ýgur; 
að ægja |óg-i, óg-n|, hræða; sbr. á engilsaxnesku oga, hræðsla; 
en æja == á hestum; 
æglegur |= ægilegur}, Fms. XI, 198; 
að æða |óð-ur = vitstola); 
æði {óð-ur = vitstola|, kvennk., = vitfirring; líka skeytt framan 
við önnur orð, — mjög, t.a.m. æðihár, æðistór, o. s. frv.; 
æði (óð-ur == náttúra|, hvorugk., = eðli, náttúra; barnæði; 
æðri, æðstur, Ól.h. 21 ; sbr. opre, Frump. 159; $st',gztr, 
Frump. 50, Frump. Cl; eno gxta, Frump. 507. 


1) Sör.: „bræðr; landreki æðri“, Sn.-Ed. 1, 316; 
„tðre gramr und solu féðaz“, Sn.-Ed. 11, 542, og eru þar 
bræðr og æðr, 60 og Í60 aðalhendingar. 


að æsa |= ærsa, af ór-ar}, Ól. h. 66; sbr. austifc, Frump. 


að 


að 


að 


XXXIX, ostiz ogir, Fms. VIL, 329; 

æsi |= ærsi, af ór-ar), fremri hluti samskeyttra orða, t. a. 
m. æsikaldur, æsirunnur, 0. s. Írv.; 

æsilega og æsla (ór-ar}; 

æsir |ór-ar|, sá sem espar; 

æsing |ór-ar}|, Ól. h. 535 

æsingur ór-ar|, eggjan; 

æska {== ærska!, af ór? == ungur), Fms. X, 232, Ól.h. 38; sbr. 
oscu, Fms. VI, 327; ö(co, Frump. LXVI; eó(fco, Frump. 
LXVI; barnæska ; 

æski (ósk|, fremri hluti orða, t. a. m. æskibjóður, æskijörð, 
æskirýrir, 0. s. fryas 

æskilegur fóskl, Fms. X, 221, 226; 

æsking fóskl, tilæskingarsynir, Fms. TIl, 166; 

æskja |ósk|; 

ælilegur fjeg ól|; 

æll leg ól, óæll; sbr. ógll, Grág. 1, 88; en æla upp == 
spúa; 

ær == ærinn; Fms. VI, 87; sbr. orr, Fms. IV, 100; 

ær |ór-ar|, vitstola, Ól. h. 37 s.sbr. .sR, Grág. 1, 167; en 
ær, ásauður; 

æra Jór-ar|, gjöra óðan; sbr. gra, Sn.-Ed. II, 18; en æra, 
ærður, af ár, sem róið er með (remus), seværður; ært, at 
ár (annus), ílla ært, hallæri, harðæri. 

æringi Jór-ar), glaðlyndur maður; en setæringur, teinær- 
ingur, af ár; 

ærinn, nægilegur, Fms. X, 223, XI, 36; sbr. ær, ýrinn ; 

ærsl, ærsli (ór-ar), Fms. X, 379; 


æra {=> vera == láta vaxal, auka, fornt orð, eigi haft nema 


1) Fms. VII, 70: „ærskan veldr því, er írskum 
ann ek betr en mér svanna“. 
2) Sn.-Ed. 11, 18: „orar eru úræktir órar“; miðstigið ærri; 
Sn.-Ed. II. 18: „hit ellra (barn) má ora hið gra“. 


að 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


að 


að 


59 


í 3. pers. eint. og fleirt. þál. tíðar, og hluttekn. orði lið. t. 
(æxti, æxtu, ægtr); sbr. oæt, Grág. Í, 94, 221; 

ææla jeg óæ|, Frump. 190; 

æxli fjeg óx}; 

æpa Tópl, Frump. 143, Ól. h. 2 

æfi í auðæfi; sbr. auðofe, Grág. M,„ 18, 22, 80; wpófi, 
Frump. 112, oopóuo Frump. 155; osþævom, Ísl.s. 1,379; 
en æfi, aldur; 

æmta Tóm-url, Ísl s. 11, 342; 

kæla jeg kóll, sbr. á engilsaxnesku col, á ensku cool, á 
þýzku kihl, á dönsku kölig, kaldur, svalur; Köle, kaldi; 

kæla jeg kóll; sbr. á engilsaxnesku colian, á ensku cool, 
að verða kaldur, á þýzku kóúhlen, á dönsku köle; 

kæna, bátur; austurfæri; sbr. kóna, Sn.-Ed. 11, 565; 

kænska. kænn|; 

kænleikur Tkænnl, Ól. h. 40; 

kænlegur, og atv. kænlega (kænn), Ól. h. 27; 

kænn, Fms. X, 230; vígkænn, Fms. X, 358; sbr. á þýzku 
kiihn, á hollenzku koen, djarfur; 

kæpa {kóp-ur|, kvennselur; 

kæpa (kóp-ur|, kasta kóp; 

kæplingur (kóp-ur|, lítill kópur; 

kæfa {kóf |; 

klækja {klók-ur|, bera klæk upp á einhvern; 

klæki (klók-ur|, klækisorð ; 

klækilegur {klók-ur|; 

klækiskapur {klókur}; 

klækur {klók-ur}, yfirsjón ; 

krækja {krókur}; eræeði, Fms. K, 258; en krækiber, krækl- 
ingur, af kráka; 

krækill (krók-ur|, snagi; 

krækla |krók-aer}; 

gæða |góð-ur|, Fms. X, 230; 

gæði {góð-ur}; sbr. gopi, Fms. VII, 846; 

gæðir {góð=ur|, sá sem eykur; sá sem fæðir; fornt skálda- 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


60 


orð; úlfgæðir, Fms. K, 354, böðgæðir, hjörgæðir, hrafn- 
gæðir, 0. s. frv; 

gæðingur |góð-ur|, vildarmaður; góðhestur, Fms. X, 303; 

gæxka Fgóð-url, Fms. X, 280; árgæska ; 

gæla, optast haft í fleirt. gælur jeg gól!); 

gæla jeg góll, gleðja, Fms. XI, 221; 

gælir (jeg góll, sá sem gleður; fornt skáldaorð, hrafngælir, 
svangælir ; 

glæða (glóð), auka; sbr. á dönsku glöde; 

glæra (glór-a)}, lítil birta; 

glæring |glór-al, eldglæringar ; 

glæpast fglóp-ur|; 

glæpalegur og glæpilegur Tglóp-ur|, Fms. X, 334; 

glæpugur Tglóp-ur|; 

glæpur (glóp-ur}, Fms. X, 261; 

glæpska |glóp-ur|; 

græða Tgróð-il, Fms. X, 263; 

græðari Lgróð-il; 

græði Tgróð-i| í græðiblaðka, græðifingur, o. s. Írv.; 

græðir |gróð-il; en græðir, sjór, af gráð ; 

græðing Tgróð-il; 

græðsla fgróð-il; 

græna í spanskgræna; sjá grænn; 

grænast Ígræn-n|, verða grænn; sbr. grgnast, Merl. 2, 70; 

græningi lgræn-n| í Græningjasund; 

grænka græn-n|; 

grænka Tgræn-n|; 

grænn, Frump. XXII, Grænland, sbr. á þýzku grín, hollensku 
groen, á dönsku og sænsku grön; 

græfur |vjer gróf-um); 

gnægð (gnóg-ur}; 

hægindi (hóg-ur|, Ísl.s. 11, 393; sbr. hógenda, Frump. LXXVI; 
óhægende, Ól. h. 62; 

hægur {== hógur|, Fms. X, 291; 


að hægja (hóg=ur'|; 


að 


að 


að 


að 


61 


hægð |hóg=ur); 

hæglega |hóg=ur|; 

hæta og hætta |= hóta|, Lokas. 62, Fms. X, 316, Fms. 
VII, 260, IX, 18; 

hætingur {hót-a}, hótun, ógnun!; 

hæla (hól), lofa, Ísl.s. Il, 369; en hæla, reka hæla í; 

hæli {hól-1}, skjól, fylgsni; 

hælir {hól}, sá sem lofar; 

hælingur (hól-l| í Esphælingur, 0. s. frv.; 

hælinn Thóll, óhælinn, sjálfhælinn ; 

hælni (hóll, sjálfhælni ; 

hæna, fugl; sbr. hóna, Sn.-Ed. Il, 488, Frump. 96; sbr. á 
þýzku Huhn, á dönsku Höne, á sænsku höna; 

hæna að sjer; 

Hænir, einn af ásum; sbr. hóni, Frump. LXIV; 

hænsn; sbr. hóns, Sn.-Ed. TIl, 488; sbr. á dönsku Höns; 

hæfa, óhæfa, tilhæfa ; 

hæfa, hitta; sbr. hofðe, Grág. I, 144; 2, ber, sæmir, Ísl. s. 11, 
369, Fms. X, 242, Frump. CI; sbr. houfer, Fms. X, 377; 
staðhæfa ; 

hæfi, athæfi, Fms. X, 296, XI, 78; vandhæfi, nærhæfis ; 

hæfilegur, og atv. hæfilega, Ísl. s. TI, 369; óhæfilegur, og atv. 
óhæfilega ; 

hæfir, naut; sbr. hófis haus, Ísl. dr. 165 

hæfing, hafning ; 

hæfindi |= hófl; 

hæfinn, sem hittir vel; 

hæfur, hafandi, Fms. XI, 94; óhæfur, lítilhæfur, fjölhæfur, 
mikilhæfur ; 

hæfni, það að hitta vel; 

hæverska; sbr. á dönsku hövisk; óhæverska ; 

hæverskur; sbr. á dönsku hövisk; óhæverskur ; 


hæversklegur, og atv. hæversklega (hæversk=ur|; 


1) Sn.-Ed. 11, 218: „hæting ef böl rætir, og er þar hæt- og 


ræt- aðalhendingar. 


að 
að 


að 


að 


að 


62 


hlægi |vjer hlóg-um}, athlátur, Háv. 19; athlægi, Fms. X, 
279; 

hlægilegur og hlæglegur |vjer hlóg-um|, Átlam. 53, Helg. 
Hjörv. 30; 

hlægja? (vjer hlóg-um}, fá til að hlæja; 

hlæða fjeg hlóð|, hlaða, Sig. 1, 13; 

hlæðir jeg hlóð}, sá sem hleður, Nj. 22, 30; 

hlæður |jeg hlóð| í apturhlæður, framhlæður ; 

hræsi (hrós| í óhræsi, hræsibrekkur ; 

hræsinn |hrós|, hróðugur, Háv. 6; sbr. veghrósinn (== veg- 
hræsinn, vegsamlegur, Sn.-Ed. 1, 604; veghrgssinn, Sn.- 
Ed. 11, 375; 

hræsni {hrós|; 

hræra?, Fms. K, 373; sbr. hröra, Helg. Hund. 2, 4; hrorp, 
Frump. 51; sbr. á þýzku rihren, á dönsku röre; 

hrærir, sá sem hrærir ; 

hræring ; : 

hrærilegur; sbr. rgriligum, Sn.-Ed. TI, 398; á dönsku 
rörlig; 

hræpa (hróp), tala illa um; sbr. hróp', Frump. LXIV; 

tæki (jeg tók|, efni, ráð; tiltæki, fátæki, tækifæri ; 

tækilegur |jeg tók), Ól. h. 94; tiltækilegur ; 

tækur ljeg tók), takandi, gjörandi; fátækur, fasttækur, lag- 
tækur, rjetttækur, o. s. Írv.; 

tækt jeg tók| í fátækt; 

tæja |= tjóa, týjal, hjálpa; sbr. tor, Grág. H, 154; 

tæta |tót í ótót|, loðna; tætu eða tegund; 

tæta |tót|, rífa í sundur; 

tætingur |tótl, óhroða-ull; 2, sundrun; 


1) Þetta orð er ritað hlæja í Sn.-Ed. 1, 214, II, 294: „at 


Æsir skyldu hlæja hana“, og er þá ritað beint eptir framburði ; 
en „þat hlegir mik“, Nj. 181 og 148, og er það rjettara. 


og 


2) Í Sn.-Ed. 1, 698: „hróðr dugir hræra 
ok honum færa“, 
er þar hræra og færa aðalhendingar. 


að 


að 


að 


63 


tæla |tóll, um tæla, ráða við, Fms. XI, 92; en tæla, al tál, svíkja, 
draga á tálar; 

tænaður (að tæja == tjóa|, hjálp, Fms. X, 238; 

tæma ftóm=ur|, Ól. h. 60; „br tomiz, Grág. 1, 221; 

dægur, Fms. X, 250; sbr. dógr, Frump. LXII; dógr, Sn.-Ed. 
H, 433; sbr. á engilsaxnesku dogor, á dönsku Dögn; 

dægris í samdægris, Fms. V, 216; sídægris, Fms. IV, 289; 

dæl, laut, dæld, Sn.-Ed. Il, 625, Sturl. IV, 49; sbr. á máli 
Kymra dol, doldir; 

dæla í skipi; sbr. dola,Sn.-Ed. Il, 482; dæluaustur, dæluker ; 

dæld, laut; sjá dæl; 

dælskur, sem á heima í dal, að eins haft í samskeytingum, 
t. a. m. vafnsdælskur, Ísl.s. 11, 385, haukdælskur, naum- 
dælskur, o. s. fry.; sjá dæl; 

Datll, optar í fleirt. Dælir, sá sem á heima í dal, Ól. h. 23; 
helzt haft sem síðari hluti orðs, t. a. m. Flókdælir. Ísl.s. 11, 
345; Bryndælir, Sn.-Ed. N, 493 (ritað bryndóla), o. s. frv.; 
sjá dæl; en dæll, góður viðfangs, ódæll, Ól. h. 22, inn- 
dæll; - 

dæma |dóm-url, Fms. X, 309, Ól. h. 80; sbr. á dönsku 
dömme; 

dæmi (dóm-ur|, Fms. X, 257; sbr. déomo, Frump. XVIII; 
einsdæmi, ódæmi, fádæmi; 

dæmi |dóm-ur| í samskeytingum, t. a. m. keisaradæmi, bisk- 
upsdæmi, sjálfdæmi; dæmistóll, o. s. frv.; sbr. á dönsku 
dömme i Keiserdömme, Bispedömme; 

dæmilegur |dóm=ur| í fádæmilegur ; 

dæmir |dóm-ur|, sá sem dæmir; 

dæming {dóm=ur|; sbr. damingar, Grág. TI, 147; domengen, 
Frump. 187; 

dæmur (dóm-ur| í rjettdæmur ; 

drægur |vjer dróg-uml, harðdrægur, hógdrægur, hliðdrægur ; 

drægja |vjer dróg-um|; drægjulegur ; 

drægsli |vjer dróg-um|; drægslislegur ; 

drægni |vjer dróg-um| í eindrægni, tvídrægni; 


að 


að 


að 


64 


dræsa |drós?|; sbr. droso, Skuggs. 178; sbr. á gauzku 
driusan, falla; á engilsaxnesku dreosan; 

pæfa Lþófl; 

Þæfa Lþófl; 

Þæfinn (þóf); 

pæfð (þóf |; 

Þæfni (þóf); í 

Þrændur {Þrónd-}, Ól. h. 54; sbr. Þrondr, Fms. VII, 334: 
Þronder, Fms. X, 381; Þroyndi, Fms. X, 410, Frump. 
51; sbr. Þrondheims, Fms. X, 382, Frump. XXXIX; 
sbr. nú Throndhjem; 

þrænskur?, Ól. h. 285 

sæing, saumur af sæja eða sýja, sauma; af því eru hluttekn- 
ingarorðin seðir, Sn.-Ed. 1, 418, og seðar, Sn.-Ed. 1, 423, 
== sæðir og sæðar, og sæða, Fms. XI, 197; af sæja virðist 


líka vera sépu (== sæðu), þriðja persóna fleirtölu þálegrar . 


tíðar í framsöguhætti, Sn.-Ed. 11, 20}; sbr. á gauzku síuan: 
á engilsaxnesku siwian; á ensku sew; á dönsku se; 
á sænsku sy; á latínu swere; en sæng, áður sæing, rúm; 

sæki í fornum samskeytingum, t. a. m. sækjálfur, sækinjörð- 
ur, 0. 8. frv.; sjá sækja; 

sækilega í þrásækilega; sjá sækja ; 

sækir, sá sem sækir, heimsækir, mensækir, 0. s. frv.; sjá sækja: 

sækinn í þrásækinn; sjá sækja; 

sækja |sbr. sókti == sótti|; sbr. tilsokja, Fms. VII, 330; sbr. 
á gauzku sokjan; á engilsaxnesku socan; á þýzku 
suchen; á dönsku söge; á sænsku söka; 


2 


sækni í ásækni; sjá sækja ; 
sæta, gjöra sætt; sjá sætur; en sæta hey, af sáta; sæta ein- 
hverju |vjer sát-um|; 


sætindi, sjá sætur; 


1) Sn.-Ed. 11, 248: „hverir bændu slíks? Þrændir“, og er 


Þar bænd- og Þrænd- aðalhendingar. 


2) Sn.-Ed. II, 168: „þrænskr jarl konung sænskan“, og er 


þar þrænsk- og sænsk- aðalhendingar. 


að 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


65 


sætur, Fms. K, 241; sbr. sotan, Frump, EXXMI; sbr. á 
gauzku suwtis; á engilsaxnesku set: á ensku sweet; á 
þýzku siss; á dönsku söd; á sænsku söt; 

sætleikur, Fms. X, 288; Frump. 102 (ritað sotleiæ); sjá sætur; 

sætlegur, sjá sætur ; 

sætna, sjá sætur ; 

sær fjeg sór|; sær dagur; ósær; 

særa |jeg sór|, sárbæna; en særa, al sár; 

særi jeg sór), eiður; sbr. sorin, Sn.-Ed. II, 18; en sæi, af 
sár, t. a. m. Í varasæri; 

særing |jeg sór; 

sænskur |= svenskur), Fms. KI, 183; sbr. sonscir, Grág. 1, 
172; sonsca, Ísl. s. 1, 374, 

sæfa |= svæfal; 

sæfir | svæfirl, sverð; sbr. söfis, Sn.-Ed. 1, 668; 

sæma |sóm-il, Ísl. s. 11, 340; sbr. á dönsku sömme; 

sæmilegur, og atv. sæmilega |sóm-i|, Fms. X, 225, Frump. 
XXII, Fms. X, 234, Ísl.s. 11, 389; sbr. á dönsku sömm elig; 


sæmir (sóm-il, sá sem sæmir; 


sæmur |sóm-il, Nj. 51; ósæmur; sbr. óséomt, Frump. XVII; 
alsæmur, Rígsm. 1; öaugsæmur ; 

sæmd (sóm-il, Fms. X, 230, Ísl.s. Il, 341; sbr. sómðar, Frump. 
XXKIX; 

skæða {skó-r|, Fms. KI, 197; 

skæði Tskó-r|, efni í skó; 

skæði fskóð|, það að vera skæður, í tunguskæði; Frump. 50; 

skæður |skóðl, Fms. X, 3621; 

skæfur fjeg skóf | í auðskæfur, Ar. 16; 

skræða |skrjóð-ur|; 

skræpa |skróp-ar}, gjöra sjer upp; sbr. sergpa, Frump. 16; 

stækka (stór); 

stæða jeg stóð| í innstæða ; sbr. iNstoðor, Grág. 1, 231; líka 


og flæð = aðalhendingar. 


1) Fms. V, 364: „hjálmskæð, Grikkir flæðu“, og er þar skæð 


- 


9 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


66 


innstæði, karlk.; sbr. iNstöðaN, Grág. I, 227; iNstoða, 
Grág. 1, 233, og víðar; 

stæði jeg stóð| í hússtæði, búðarstæði, vefstæði, o. s. frv.; 

stæðilegur jeg stóð| ; undirstæðilegur, Sn.-Ed. 1, 423; 

stæðingur ljeg stóð|, eitthvað á skipi; sbr. stöðingar, Sn.-Ed. 
1, 588; einstæðingur ; 

stæður jeg stóð|; einstæður, hugstæður, minnisstæður, sam- 
stæður ; 

stæra |stór|, auka; 

stæri |stór| í stærilátur, stærilæti ; 

stærir stór), sá sem eykur; 

stærð |stór|; 

slæki? (slók-ur, Sn.-Ed. I, 495}; 

slækinn? (slók-ur|; 

slækja? (slók-ur| — slæki; 

slækja? fslók-ur|, ganga letilega; 

slækni? (slók-ur)}, leti; 

slægur |vjer slóg-um}, hagur; 

slægur vjer slóg-um), brögðóttur; sbr. slogio, Frump. 57; slogre, 
Frump. 159; slagvitr, Fms. X, 420; líka um hest, sem slær; 

slægja |slóg| fisk, taka innan úr fiski; 

slægja |vjer slóg-um}; 

slægð (vjer slóg-um|, Fms. X, 269; sbr. slögp, Frump. 64; 

slæglegur, og atv. slæglega {vjer slógum}, Fms. X, 358; 

slæður slóð, að eins haft í fleirtölu: sloppur; 2) tíningur; 

slæða (fslóð}; 

slæðingur |slóð|; 

slæglega = sljólegal, Nj. 156; 

slær (== sljó-r|, óslær; sbr. á dönsku slöv; 

slævast (sljó-r|, sljóvgast; 

slæma, Ól. h. 42; 

snæðir? sá sem flýtir, Sn.-Ed. 1, 686; sbr. snyðja, og snúða; 

snæri, sbr. snúa, snöri == sneri, Ól. h. 2 ; 

snærður, þáttaður, í fjölsnærður, Sn.-Ed. 1, 682; 

spækja |spók-ur|, spýta; 


að 


að 


að 


að 
að 


að 


67 


spækja {spók-ur|, repta; 

lækur, Ísl. s. 1, 339, 340; sbr. lokr, Sn.-Ed. 11, 80, 479; 

lægir {lóg-a|, sá sem fargar, Ól. h. 53; 

læna {lón|; 

rækilegur, og atv. rækilega, Frump. XXI; sbr. #ókileg, Sn.- 
Ed. 11, 86; sjá rækja ; 

rækinn; ættrækinn, trúrækinn, bænrækinn, o. s. frv.3 sjá 
rækja; en rækur, sem verður hrakinn (vjer rák-um|; 

rækja; órækjast, Fms. X, 343; sbr. afrgcpiz, Ems. VM, 327; 
sbr. á dönsku rögte; 

rækt; sbr. rókp, Frump. 50; sbr. oröctar, Grág. 11, 55; van- 
rækt; sjá rækja; 

rækta, sjá rækja ; 

ræktun, sjá rækja ; 

ræksla, sjá rækja ; 

rægi fróg| í rægikarl, o. s. frv.; 

rægilegur Þrógl, rægilegt fall, Sn.-Ed. 11, 116; 

rægja þrógl, Fms. X, 232; 

ræta |rót|, Fms. X, 236; 

rætingur eða rætlingur rót, lítil rót; 

ræða, Fms. K, 222, Frump. XXI; sbr. reópa, Frump. 51; sjá 
að ræða; 

ræða, Fms. X, 232, Frump. XKII; sbr. roddo, Fms. VIII, 331; 
sbr. á gauzku rodjan; 

ræði róður}, ár; sbr. góþrópi, Sn.-Ed. 11, 22; 

ræði |ræða| í viðræðisgóður ; sjá að ræða; en ræði, af ráð, 
í skjótræði, o. s. frv.; 

ræðilegur, og atv. ræðilega, í 

sbr. oubropelego og oubropelego, Frump. 188; sjá að 


óumræðilegur og óumræðilega ; 


ræða ; 

ræðinn, sjá að ræða; 

ræður í rjettræður (um stafi); sjá að ræða; 

ræður í áttræður, níræður, tíræður, tólfræður; sbr. attrópr, 
Grág. 1, 224; attroðr, Grág. 1, 246; sbr. atrópr, Ísl.s. 


1, 364; 
, ; 5% 


að 


að 


að 


að 


að 


ræna, vit; sbr. rún; 

ræna Í að norræna ; 

ræna í útræna, austræna, suðræna, vestræna; sbr. á engil- 
saxnesku ryne; en að ræna |rán|; ræningi; 

rænn Í einrænn, austrænn, suðrænn, vestrænn, norrænn, fá- 
rænn, fjallrænn; sbr. noroN, Grág. I, 169, og víðar; 
sbr. „orrgna, Frump. 142; no2rgna, Frump. 171; norgnf 
og aoftroN, Ísl.s. 1, 365 ; 

rænlega í einrænlega ; 

ræma |róm-ur|; alræmdur, tíðræmdur, þjóðræmdur, 0. s. frv.; 

ræmi þróm-ur| í alræmi, samræmi; 

nægilegur Tnóg-ur|; 

nægur |nóg-ur|; 

nægja |nóg-ur|; 

nægt |nóg-ur|; 

næra, Frump. 50, Fms. X, 368; sbr. ngra, Frump. 207; sbr. 
gunnórúnga, Ísl. s.1I, 361, 390; sbr. á ensku nowurish, 
og nurse; 

nærir, sá sem nærir, Fms. K, 376; sbr. gunnörum, Sn.-Ed. 
1, 696; sjá að næra; 

næring, Frump. 50; sbr. ngreng, Frump. 187; sjá að næra; 

næfur? hagur, Ól. h. 88 8 

næfurlega? haganlega, Fms. X, 231; 

plæging (plóg-ur|; 

plæginn Lplóg-ur| í sjerplæginn ; 

plægja (plóg-ur|; 

bæki (bók = beykitrje|; bækiskógur, Fms. XI, 224; 

bæklingur (bók|; 

bægsli |bóg-ur|; 

bæta |bót|; sbr. bóta, Grág. 1, 129, Frump. XXVII; 

bætanlegur bót); óbætanlegur ; 

bætilegur (bót); óbætilegur; 

bæti þbót| í bætifláki, bætipráður ; 

bætir |bótl, sá sem bætir; kaupbætir,. skapbætir, lagabætir, 
brjóstbætir; viðbætir ; 


að 


að 


að 


að 


69 


bæla {ból}; en bæla |bál|, brenna; 

bæli {bóll; svínabæli, bjarnarbæli ; 

bælingur (ból) í nýbælingur, nýbýlingur; Breiðbælingur ; 

bæll (bóll, byggjandi; 

bær (bú-a, bjól, Fms. X, 264, Ísl. s. ll, 334; sbr. 06, Frump. 
167; sbr. á dönsku By; en ðær |vjer bár-um|, sem 
verður borinn; sem ber, snemmbær, jólbær; frábær, ljá- 
bær; bærilegur ; 

bæn bón}, Fms. X, 244; sbr. bóno, Frump. 165; 

bæna |bón|; sbr. bóndr, Grág. 1, 10; grátbæna, sárbæna ; 

bæninn |bón|; 

bænn |bón| í gjörbænn, torbænn ; 

blæti þblót|, það sem blótað er, í registrinu aptan við „Syn- 
tagma de baptismo“; 

blæða fölóð|; sbr. blopir, Grág. 1, 148; 

bræðra |bróðir| í næstabræðra; sbr. næsta bróðro, Grág. 1, 
BAÐ 

bræðri (bróðir| í næstabræðri, annarabræðri, þriðjabræðri ; 
sbr. þpriðia-bróðre, anara-broðre, Grág. TI, 26; 

bræðrunga |bróðir|; 

bræðrungur |bróðir|; sbr. bróðrungar, Grág. 1, 193, 1, 60; 

fæta |fót-ur| í háfæta, Fsk. 143; sbr. hoofosto, Fms. X, 378; 

fætingur {fót-ur| í andfætingur, einfætingur ; 

fættur |fót-ur| í hraðfættur, sárfættur, stórfættur, langfætt- 
ur, berfættur, lítt fættur, Ól. h. 22; ferfætltur, marg- 
fættur, 0. s. frv; 

fætla {fót-ur| í hundraðfætla, margfætla, o. s. fry; 

fætlingur |fót-ur| í gulfætlingur ; 

fæða |fóð-ur|; sjá að fæða; 

fæða fóð-ur), eiga, bera (barn); 2) ala upp, færa fram; Fms. 
X, 235; sbr. foða, Grág. Il, 22; féopo, Frum. KVI; 
á gauzku fodjan; á ensku food; á þýzku fittern; 
á dönsku föde; á sænsku föda; 

fæði (fóð-wr|; sjá að fæða; 

fæðir fóð-ur}, sá sem elur; sjá fæða; 


70 


fæðing; sjá að fæða; 
fæðingi, sá sem er borinn og barnfæddur, Fms. X, 225; 


fæðsla (fóð-ur}, Fms. X, 219; sbr. feoslo, Frump. XVII; 


að 


að 


að 
að 


að 


fotflo og fótflo, Frump. 93; 

fæla (fól), kalla heimskingja; sbr. foler, Frump. LXIV; en 
fæla? |fál-a), hræða; 

fær jeg fór); sbr. pingfór, Grág. 1, 119; orðfær, einfær, 
seinfær, skjótfær; 2) sem verður farinn, fær vegur, fært 
veður ; 

færa fjeg fór| í ófæra, torfæra; 

færa jeg fór|, sbr. fora, Grág. 1, 140; ráðfæra, orðfæra, 
sannfæra ; 

færi jeg fórl, það að færa, framfæri, orðfæri, málfæri; 2) 
tól; hljóðfæri, reiðfæri, verkfæri, Ísl. s. 1, 329; 3) tæki- 
færi; en fær, sauður, t. a. m. færsauður, Færeyjar, 
færilús; sbr. á dönsku Faar; 

færi ljeg fór) í færikvíar, færiöndur, færilykkja ; 

færilegur jeg fór); sbr. fórilict, Fms. VI, 335; 

færir fjeg fór, sá sem flytur, í skattfærir ; 

færing jeg fór| í sannfæring, ráðfæring, fórnfæring, fram- 
færing ; 

færinn jeg fór) í nærfærinn, varfærinn ; 

færni jeg fór) í nærfærni, varfærni ; 

færð ljeg fórl; 

færsla jeg fór}; lagfærsla, undanfærsla, Ól. h. 81; 

færleikur fjeg fór, það að vera fær; en færleikur, hestur; 

flæja (fornt) = flýja; 

flækingur |flók-i|; flækingslegur ; 

flækja flók-i|; lagaflækjur ; 

flækja og flækjast |flók-i|; 

flæða |flóð|; 

flæði og flæður Lflóð|; Frump. XXT; 

flæma? sbr. flaum-ur; sbr. á engilsaxnesku flyman; 

flæmingur? sbr. á engilsaxnesku flyming og flyma; 

fræ |frjó-r|; sbr. á dönsku og sænsku Frö; 


að 


að 
að 


að 


frækilegur, og atv. frækilega ; 

frækinn, Ól. h. 50; 

frækleikur ; 

fræklegur ; 

frækn = frækinn, Grímn. 17, Ól. h. 50; 

fræknleikur, Fms. X, 256; 

fræknlegur, og atv. fræknlega, Ísl. s. 11, 369; 

fræða |fróð-ur|; 

fræði (fróð-ur|; guðfræði, málfræði, o. s. frv.; 

fræðingur |fróð-ur| í guðfræðingur, málfræðingur, 0. s. frv.; 

frær lfrjór}; 

frænn (fræ| í sjálffrænn; 

fræva, frævast |fræl; 

mæta |mótl, Fms. X, 248, Ól. h. 72; sbr. myotti, Fms. VII, 
340; en mæti (vjer mát-um|, virðing; mætur, ágætur; 


 mæða |móð-ur); mæðusamur ; 


mæða |móð-u'}, Fms. X, 357; ómæddur, örmæddur ; 

mæði {móð-ur|; þolinmæði ; 

mæðisamur |móð-ur|, Ól. h. 89 3 

mæðilegur, og atv. meæðilega |móð-ur|; 

mæðir |móð-ur|, sá sem mæðir; 

mæðing |móð-ur|, Lilja, 79; 

mæðinn |móð-ur|: ómæðinn : 

mæðgin móðir |: 

mæðgur |móð-ir|; 

meæðri (móðir) í sammaðri; sbr. sammöðri, Grág. 1, 167; 

mær |mó-r|, jörð; sb. mörar, Sn.-Ed. 1, 300; 

mær, frægur, ágætur, Völusp. 2, 4, Hýmk. 21, Atlam. 8, 93, 
Hamd. 12, Atlak. 5, Ísl.s. Il, 353; en mær, stúlka; 


Pa 


1) Enda þótt eigi finnist neitt það orð í öðrum málum, er 


með vissu bendi til hljóðvarpsins æ í þessu orði, og þeim, 
sem af sama stofni eru leidd, að mæra, mæringur, mærð, þá 
verður þó að fylgja rithætti þeirra fornbóka, er að greina æ og 


0; 


auk þessa má telja, að pessi orð eru víða höfð til aðalhend- 


inga við önnur orð, er hafa æ á sjer, lt. a. m. Sn.-Ed. 1, 682: 


12 


að mæra, lofa, Fms. VII, 152; 
Mæri |mó-r?), hjerað í Noregi; sbr. More, Ísl.s. 1,364; Moori, 
Fms. K, 387; Norðmæri, Sunnmæri; sbr. Norþmöori, 
Fms. VII, 335; Sunmore, Fms. X, 412; 
Mærir, íbúar Mærar í Noregi; sbr. Mórir, Fms. VII, 339; 
Morom, Fms. X, 386; Norðmærir, Sunnmærir ; 
mæringur, frægur, ágætur maður; 
mærð og mærður; 
mærskur, sem er frá Mæri í Noregi, Fms. X, 355; 
að mærna, ysta; sbr. að meyrna ; 
mærningur, ystingur; 
mæna? í hrygg; 
að mæna hús; sbr. móndi, Sn.-Ed. 1, 22; 
mænir; sbr. á dönsku Mönning. 


11. grein: 
Um u. 

1. Í hinni fornu afleiðsluendingu kvennkenndra nafna, an, 
er þau eru leidd af stofni sagna, hefur a á síðari tímum breytzt 
í u í gjör., þol. og þiggj. eint. Nú vilja sumir halda hinni fornu 
endingu; en með því hún er nú með öllu úrelt í tali, og hin síð- 
ari endingin er í alla staði rjett og samkvæm eðli málsins, þá er 
alls engin ástæða til, að hverfa aptur til fornmálsins í þessu efni, 
heldur skal rita sem talað er, t. a. m.: myndun fyrir myndan, 
huggun fyrir huggan, o. s. frv. Eins hefur aður, afleiðsluending 
karlkenndra nafna, breytzt í uður í flestum þeirra orða, og ef a 
hefur verið í atkvæðinu á undan, hefur það breytzt í ö; verður 
hin forna myndin nú mjög svo óviðfelldin í sumum orðum, og 
stundum annarar merkingar, t. a. m. orðið söfnuður og safnaður, 
með því vjer nú höfum safnaður einungis þá, þegar fyrirlitlega 
er talað um eitthvað; t. a. m. „tarna er fallegur safnaður“; en 


mærð fjölsnærða; Fms. V, 855: dragist mærð þannig hrærða; 
sbr. Sn.-Ed. 1, 814: munstörandi möra (= munstærandi mæra); 
og á hinn bóginn til skothendingar við þau orð, er æ hafa í 
sjer, t. á. m. Fms. VII, 152 = værir mildr, ef mæra. 


78 


2 


með því endingin uður er nú orðin almenn, og í engu gagnstæð 
eðli málsins, þá skal og svo rita, þar sem svo er að kveðið, en 
aður, þar sem svo er að kveðið, og rita t. a. m. fögnuður, en 
hagnaður. 

2. Af því w og ö hafa nokkuð líkt hljóð í fljótum fram- 
burði, er engin áherzla liggur á þeim, þá er ö ranglega komið í 
gjör., þol. og þiggj. fleirt. af hjerað, svo að menn segja nú hjeröð, 
og sumir, er eigi þekkja eóli málsins til hlítar, rita og svo eptir 
framburði. Orðið mun vera myndað af hjer! (hic), og afleiðslu- 
endingunni að; en það er einkenni allra orða í íslenzku, er meg- 
inhluti þeirra er tvö atkvæði, og í beygingarendingu er w, eða 
endingin hefur upphaflega verið w, eins og er um fleirt. hvorug- 
kynsorða, að a í síðara atkvæðinu breytist í „=, en í hinu fyrra í 
ö, ef það er þar, og því skal rita hjeruð, eins og sumur; sbr. t. a. 
m. köllurum, at kallari, kölluðum, af kallaði, rékust, af rékastur. 
Eptir sömu reglu skal líka rita einurð, en eigi einörð; því að 
kvennkynsnöfn þan, er enga beygingarendingu hafa í gjör. eint., 
hafa að uppruna sínum endað á =, en sem fallið er í burtu, og 
veldur þó hljóðvarpinu, eins og það hjeldist. Ef á hinn bóginn 
meginhluti orðsins er að eins eitt atkvæði, þá verður a að ö, eins 
og t. a. m.: land, lönd, för, spök, köllum. Sömu regla fylgja 
og samsett orð, allt eptir því, hvort síðari hluti samskeytingsins 
er eitt atkvæði eða tvö; því að hljóðvarp verður aldrei í fyrri 
hlutanum, þótt = eða í verði í endingunni. En orðin: kafald, 
hafald, breytast óreglulega, er fleirt. verður köföld, höföld, og 
hafa því í fyrra atkvæðinu hljóðvarp samsettra orða, en í hinu 
síðara Óósamsettra, og eins er um Kkerald og folald, fleirt. keröld, 
folöld, og skal þó rita þau orð, eins og að þeim er kveðið. 

Þá er enn, að ö og ú skiptast á í örmull og urmull; en 
munu þetta ekki tvö orð ólíks uppruna? Jeg held rjettast, að rita 
örmull, þegar það merkir leifar, en urmull, er það merkir fjöldi 
(sbr. Vrimmel á dönsku). 

3. Þá er enn ag komið í staðinn fyrir í Í ugur (áður igr), 


1) Sumir telja það leitt af her (herlið), og hjerað sje fyrir 
herjað. 


afleiðsluendingu einkunna; t. a. m.: máttugur, kunnugur, auðug- 
ur, er áður var máttigr, kunnigr, auðigr, og skal nú og æ rita 
í þessari endingu, eins og talað er. Draga má þessi orð saman, 
er beygingarendingin hefst á hljóðstaf, ef svo þykir betur fara, og 
rita ft. a. m.: auðgum, auðga, auðgir, eins og alltítt er í fornum 
bókum. Aptur á hinn bóginn verður það með engu rjettlætt, er 
vjer nú segjum t. a. m.: kann kvaðst mundi eða skyldi gjöra 
Það, fyrir: mundu eða skyldu; því að mundi og skyldi getur 
eptir mynd sinni eigi verið annað en þál. t. samtengingarháttar, 
en þá mynd sagnarinnar má eptir eðli tungunnar eigi hafa í þessu 
og öðrum eins dæmum; því að Kvaðst (== kvað sig) og sagðist 
(== sagði sig) heimtar nafnhátt á eptir, eins og sjá má, ef vjer 
segjum t. a. m.: hann sagðist vera að gjöra það; hann kvaðst 
vilja, ætla, o. s. Írv., gjöra það. En nafnhátturinn af sögninni 
jeg mun er munu eða mundu (að fornu opt líka myndu?), og 
af jeg skal er hann skulu eða skyldu?; þessa mynd nafnháttar 
hafa menn eigi skilið, og því breytt henni; en með því engin 
önnur mynd er til af nafnhætti þessara sagna, verður að halda 
hinum fornu myndunum. 

Ýms eru þau orð í íslenzku, er w og y skiptast á í, eða þau 
eru ýmist með hljóðvarpi eða án þess, og eru báðar myndirnar 
rjettar, t. a. m. fussa og fyssa, glumur og glymur, gluggur og 
glyggur, og verður eigi önnur regla um þau sögð, en að hafa skal 
þá myndina, sem almennust er og viðkunnanlegust; og þótt svo 
sýnist, að heldur ætti y að vera, þar sem það er fyrir ví eða ve, 
þá hefur w náð slíkri festu í sumum orðum, að alls eigi er reyn- 
andi, að rýma því í burtu; enda hafa fornmenn það einnig í sum- 
um þess konar orða, og má vel segja, að “ sje allt eins rjett og 
ys þannig Í. a. m. forusta, fyrir forvísta, dögurður, fyrir dag- 
verður (enda er aldrei sagt: dögyrður); því að u er eigi fram 
komið af vi, eða v-e, heldur hefur v breytzt í =, en é eða e 


2 


fallið úr. Sum eru þau orð, að vjer berum fram v í, í staðinn 


2 Fms. VI, 313: hauklyndr vera myndu, þar sem lynd og 
mynd eru aðalhendingar. 
?) Eins er vildu, Nj. 32, Fms. XI, 10. 


7ð 


fyrir y en þar sem y er þó rjetthafðara; þannig t. a. m.: spyrja, 
kyrr, rjettará en spurja, kjurr; sbr. 13. gr. 


2 


Athugasemd. Fornmenn skipta á um u og y miklu meir, en 


Pa 


vjer gjörum, einkum í skáldskap, er þeir virðast hafa sína 
myndina á hverjum staðnum, rjett eptir því, hvor þeim þótti 
viðfelldnust á hverjum staðnum. 

Um blending á v og au sjá 15. gr. 

Um 2 og ú á undan ng sjá 18. gr. 


12. grein. 
Um ú. 

það virðist eigi nauðsyn til bera, að fjölyrða um þennan staf, 
með því hann hefur skýrt hljóð, og hvorki blandast mjög við aðra 
hljóðstafi í framburði, nje að aðrir stafir sjeu komnir þar, er ú 
skyldi rita. Reyndar er það, að úr skiptist á við ör, er, er það 
er skeytt framan við orð, og þó eigi í sama orðinu, t. a. m. er 
vjer segjum: úrvinda, örendur, erlendis, sökum þess, að uppruna- 
myndin hefur verið ur, enda verður nú að rita þar úr, er svo er 
sagt, þar ör, er það heyrist, og þar er, ersvo erað kveðið. Eins 
er um það, er ýmist er haft ú eða ý í sama orðinu, t. a. m.: 
drúldinn og drýldinn, að hafa verður þá mynd þeirra orða, er 
fegri þykir og almennust er. 

Bæði í ritum, fornum og nýjum, og eins í daglegu tali er 
þál. tíð framsöguháttar af flýja opt flýði, og sagnarbótin flýð; en 
rjettara er þó flúði og flúið, eins og lúði, lúið og lúð, af lýja, 
knúði, knúð, af knýja. Þar sem aptur á móti nafnháttur sagn- 
arinnar flýja er ritaður flúa, þá verður sú mynd eigi talin annað 
en bögumæli. 

Um örullaup og brúðhlaup sjá 22. gr.; sbr. og 17. gr. 


13. grein. 
Um y. 
Þessi stafur hefur nú að öllu sama hljóð og í, og getur því 
hljóðið í engu leiðbeint, hvar í skuli rita og hvar y, og verður því 
ávallt að leita upprunans, og skal þá rita y í öllum þeim orðum, eða 


76 


- orðmyndum, sem leidd eru af þeim orðum, sem a eða o hafa, með 


því y er hljóðvarp af þessum stöfum, og veldur því eptirfarandi 
á, en það í kemur þó eigi ávallt fram í vorri tungu. En tölu- 
verða þekkingu á tungunni þarf til þess, ávallt að sjá afleiðsluna, 
og Í mörgum orðum verður jafnvel að leita frumorðsins út fyrir 
íslenzkuna, og má nokkuð fara eptir því, hvar Danir rita v, y 
eða ö; því að í flestum þeim orðum, þar sem einhver þessara 
stafa er í tilsvarandi orðum í dönsku, skal í íslenzku rita y, ef % 
er fram borið; en þó er danskan heldur eigi einhlít. Í sumum 
orðum verður og beinlínis að fara eptir rithætti fornmanna, og 
verður engin regla fundin sú, er einhlít sje, og öllum ljós, og 
verður því að telja upp þau orðin, er y skal rita?. En til að 
stytta fyrir, má þó gefa nokkrar reglur, þær er eigi má á villast, 
ef aðgæzla er við höfð. 

Þannig skal þá rita y, þegar ó-hljóð er í framburðinum: 

1, í þiggj. eint., gjör. og þol. fleirt. af sonur: syni, synir, syni; 

2, í meginhluta miðstigs og efsta stigs einkunna þeirra, er w 


2 


hafa í meginhluta frumstigs; þannig t. a. m.: þyngri, þyngstur, 
af þungur; 

3, í ykkur og ykkar, þol., þiggj. og eig. tvítölunnar, og yð=- 
ur og yðar, þol., þiggj. og eig. fleirt. af hinu persónulega for- 
nafni þú. 

4, í nafnhætti og núl. tíð framsöguháttar og samtengingar- 
háttar þeirra sagna, er w hafa í eint. þál. tíma framsöguháttar; 
þannig t. a. m.: flytja, flyt, flytjum, flytji, o. s. frv. (þál. tíð: 
flutti); dylja, dyl, dyljum, dylji (þál. tíð: duldi); hylja, hyl, 
hyljum, hylji (þál. tíð: huldi), o. s. fry.; 


1) Fornmenn hafa lengi vel fram eptir gjört nákvæman mun 
á í og y í framburði sínum; hefur y haft hið sama hljóð og 
uppruni stóð til, eða ui, og því hafa þeir getað gjört svo glögg- 
an og rjettan greinarmun þessara hljóðstafa í riti. En þegar 
á 13. öld hefur farið að haggast um hið upphaflega hljóð í y, 


og það orðið i, fyrst á einstökum orðum, t. a. m. þykkja, fyrir, 
yfir, er þeir rita þikkja, firir, ifir, og síðan fleirum og fleirum. 
Nú höfum wjer í allflestum orðum breytt y- hljóði í 1, en í ein- 


s 


stökum orðum í u, t. á. m. spurja, kjurr, er þó eigi skal svo rita. 


a 


í fleirt. þál. tíðar framsöguháttar, með því þál. tíð samtengingar- 
háttar er mynduð af fleirt. þál. tíðar framsöguháttar; þannig t. a. 
flytti (af fluttum), dyldi (af duldum), brynni (af brunnum), 
fundi (af fundum), rynni (af runnum), þyrði (af þorðum), o. 


m.: 


:d 


5, í þál. tíð samtengingarháttar þeirra sagna, er z eða o hafa 


S. frv 


að 


að 


að 


6, í þeim orðum, er nú skal greina: 
Ásynja, Sn.-Ed. 1, 82, 114; 
örlygi, Sn.-Ed. 1, 563; 
Örlygr, mannsnafn; 
ykkarr; - . 
Yggur (Óðinsheiti), Sn.-Ed. I, 80; 
yggur, uggvænn, Eg. 38; 
yggjungur, hinn ógurlegi guð, Völusp. 21; 
Yggdrasill, Sn.-Ed. 1, 68; 
ygglegur, Fms. TI, 31; 
ygla fægl-a), Sn.-Ed. MI, 491; 
ytri og yxtur fút|; sbr. á dönsku ydre; 
ydda þodd-ur|; 
yðvar (fornafn); 
ys, Ems. V, 107; 
Ysa, árheiti, Sn.-Ed. 1, 575; 


-Ysja, árheiti, Sn.-Ed. 1, 576; 2) eldsheiti, Sn.-Ed. TI, 486, 


570; 3) ambáttarheiti, Rígsm. 13; 
ysja, B. H. 


- ysjungur, björn, Sn.-Ed. I, 478; 


að 


að 


að 


ysta |ost-ur|; 

ysting ; 

ystingur ; 

ylgja Tólg-a|; 

ylgja, úlfynja, en eigi eins gamalt og ylgur; 
ylgja, Fms. XI, 136; 


ylgur, úlfur og úlfynja, Sn.-Ed. I, 478, 592; 2) árheiti, Grímn. 


28, Sn.-Ed. 1, 578; 


ylja þyleur|; en ilja eigandi fleirtölunnar af íl á fæti; 


að 


að 


að 


að 


að 


ylli, vefjarrifur, Nj. 158; 

yllir, viðartegund, Sn.-Ed. TI, 482; 

ylna lyl=ur|; 

ylfingur, konungsheiti, Sn.-Ed. II, 469; 

ylmast Jólm-ur|, hatast, Fms. X, 289; sbr. ylmpise, Fms. 
X, 420; 

ylur, Skuggs. 10; 

Ylvi, ey í Noregi, Fms. TI, 1; 

yrki í yrkisefni; 

yrki í einyrki, harðyrki, Fms. IX, 435; sbr. virki í einvirki; 

vandyrkilega, vandyrklega, Frump. 


2 


yrkilega og yrklega í 
LXXIV; 

yrking ; 

yrkja í jarðyrkja, garðyrkja, o. s. frv.; 

yrkja, rækta, og skálda; sbr. á gauzku vaurkjan; á ensku 
work; á engilsaxnesku weorcan; 

yrkur í lítilyrkur, Nj. 11; hagyrkur, í Oðinsheitum, Sn.-Ed. 
11, 472; 

yrja, smáregn, B. H.; 

Yrjar, bæjarnafn í Noregi, Fms. X, 322; 

yrða á einhvern (orðl, að fjölyrða, skattyrðast, 0. s. fry.; 

yrði orð) í öllyrði, ofuryrði, kappyrði, lausyrði, 0. s. fry.; 

yrðlingr furð|; 

Yrsa, kvennmannsnafn, Sn.-Ed. 1, 394; 

yrlygur, skjöldur, Sn.-Ed. 1, 572; 2) haukur, Sn.-Ed. TI, 488; 

yrmi form=ur| í illyrmi; 

yrmlingr þorm-ur|: 

Yn, árheiti, Sn.-Ed. 1, 577, TI, 480; 

yngi (ung-ur| í yngismaður, yngismær, 0. s. frv.; 

yngja upp |ung-ur|; 

Ynglingar, Sn.-Ed. 1, 522, Fms. X, 210; 

ynglingur, konungur, Sn.-Ed. 1, 526; 

ynglingur, unglingur, B. H.; 

yngvi (upphaflega mannsnafn), Sn.-Ed. 1, 522; 

yndi (að un-a), Nj. 7., Sn.-Ed. 1, 80; 


að 


að 
að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


79 


yndislegur : 

yndleikur, Fms. X, 236; 

ynnilegur (unn-al, Fms. X, 256: en innilegur <= hjartan- 
legur; 

væn |uæil; 

yrna (haft um kýr); 

væni {uæi), Ísl. s. II, 330, 331; 

yppa (uppl, Sn.-Ed. 1, 698; 

yppinn ; 

yppta (öxlum); * 

ybba sig, B. H.; 

ybbinn, B. H.; 

yfir Lof); sbr. ufirbop, Fms. X, 390; 

yfrir Tofr-a?), sverð, Sn.-Ed. 1, 566; 

yfrinn, nógur, Fms. VIL, 18; 

ymir, haukur, Sn.-Ed. 1, 571; 

ymur, hávaði, Sn.-Ed. 1, 144, Fms. V, 163; 2) Óðinsheiti, 
Sturl Vl,269, 

ymta Jóm-ur?|; 

ymtur, Fms. VI, 194, 332; 

ympra á einhverju, B. H.; 

ympur, B. H.; 

ymbrudagur, Fms. VI, 31; 

ymbruvika ; 

kykja kok|, gleypa, B. H.; 

kykvi, aflvöðvi, Sn.-Ed. I, 296; 

kytja (kot) í húskytja, Fms. V, 95; 

kytra {kot?), Eg. 30; 

kytra sjer niður, B. H.; 

kyssa |koss|; 

kyl {æ kull; 

kylja == kaldi (kul; 

kylja kull; 

kylur == kaldi; 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


að 


80 


kyltl, pils, Nj. 33; sbr. kult, Fms. X, 16; en kiltingur, skaut, 
skikkjuskaut, Fms. IV, 300, VM, 208; 

kyllir í skyrkyllir, Grett. 28; sbr. glotkullir, Ísl.s. 1, 212; 

hylliflatur Lkoll-ur|; 

kylna í kylnueldur ; 

kylfa (kólf-ur|; eikikylfa, Fms. KI, 130; sbr. á dönsku Kölle; 

kylfa = kylfi; 

kylfa? ekta kýlfa (kólf-ur?}, stama, tvítaka, Fms. VII, 165; 
lestrarmunur: kyfla; tvíkylpt, Sn.-Ed. M, 392; tvéklypt, 
Sn.-Ed. 1, 658; 

kylfi, Fms. IV, 100 (skeiðarkylfi, á sama stað); 

kyri í gjaldkyri, Frump. XKKIIL.; 

kyrking (kyrkja), Grág. Í, 150; 

kyrkingur |kork-a?|; 

kyrkja kverk|, Grág. 1, 145; en kirkja, guðshús; sbr á engil- 
Saxn. CirC, eirce, cirie; 

kyrja vjer kur-um} í valkyrja, Sn.-Ed. 1, 1203 

kyrja {kurr?|; 

kyrtill, Fms. IV, 27, Nj. 13; sbr. kurtil, Frump. 165; 

kyrtla í geitakyrtla, Rígsm. 20; 

kyrtlaður í berkyrtlaður, Fms. Il, 29; 

kyrr; sbr. í daglegu tali kjurr; Nj. 59, Fms. IV, 28, VI, 444; 

kyrra, Fms. IV, 247; 

kyrra (óbeygjanleg einkunn) í alkyrra, Fms. XI, 72; 

kyrrð, Ems. VI, 438, X, 64; sbr. curd, Fms. X, 405; 

kyrrlegur ; 

kyrrleikur; ókyrrleikur, Ems. KI, 10; 

kyrna (korn| í egg á bitvopni; en að kirna, strokka; 

kyrpa |korpa?|, B. H.; 

kyrpingur, hrukkur; vesalmenni, Grett. 17, Sn.-Ed. H, 495; 
sbr. Kyrpinga-Ormur, Fms. X, 419; 

kyrfa í þverkyrfa, kljúfa um þvert, Grág. 1, 88; 

kyrmir, jötunsheiti, Sn.-Ed. I, 555; 

kyn {kon-}; sbr. á gauzku kuni; á engilsaxn, eyn; 


kyngja, B, H.; 


að 


að 


að 


kyngja niður; 

kyngi í kyngihrið ; 

kynja ; 

kynjar; kynjalæti ; 

kynjaður, Ól. h. 26 ; sbr. kuniop, Fms. X, 384; 

kynda, Fms. IM, 129, IX, 515; 

kyndari, eldsneyti, Fms. TI, 200; 

kyndill, Sn.-Ed. MI, 429; 

kyndilmessa, Fms. IV, 154; sbr. cundilmessa, Fms. X, 411; 

kyndur, eldur, Sn.-Ed. 1, 486. 

kynding ; 

kyndugur ; 

kyndugskapur, Fms. HI, 89, V, 163; 

kynduglegur ; 

kynstur, Fms. ll, 89; 

kynsl, kynstur, B. H. 

kynlegur, og atv. kynlega, Nj. 42, Fms. ll, 154; kynlega, Nj. 
88; sbr. cunlegt, Ems. X, 379; 


að kynna (kunnur); einkynna, Grág. M, 122; vorkynna, vor- 


kenna, Ísl. s. Il, 384; sbr. vorkynnd; 

kynni (kunn-ur}; ókynni, heimkynni, mannkynni, salkynni, 
kynnisvíst, kynnisleit, kynnisför, o. s. Írv.; 

kynning, Fms. Il, 46., 122; 

kynngi (kunnug-ur|; fjölkynngi, Ems. IV, 110; cn kínga, 
Frump. 82—83, eins konar kvennskraut; 


að kyfla, sjá kylfa; 


að 
að 


kyfla (kuftl, úlpa, Fms. VII, 308; 

kynnd í vorkynnd == vorkunn, Ól. h. 82; 

kymbi, bindini, B. H.; 

kymbill = kymbi, B. H.; kymbilhyrndur, apturkembdur, B. H.; 
sbr. kumbaldi; 

kymbla ; 

klykkja (klukk-a|; 

klyppur, mannsnafn og viðurnefni, Fms. Ill, 83, X, 286; en 
að klippa; 


að 
að 


að 


82 


klyf, baggi, Fms. V, 22; klyfjaband, Nj. 37; klyfjahestur, Nj. 
152; en klif == brekka eða skarð; 

klyfja, leggja bagga á hest, Nj. 48; 

klyfja Tvjer kluf-um|, kljúfa, Vafþr. 53; 

kryki (krók-wr); handkryki; sbr. að kroka, krokulegur, og 
að krokna; 

krydd, Nikulásdrápa, 39; sbr. á dönsku Kryderi; 

krydda ; 

kryppa (kropp-ur|; 

kryppill, Ól. h. 73, 85; 

krypplingur, Fms. V, 140, 160; 

knyttir (fleirtala) í óknyttir, Fms. K, 172; 

knyttinn í óknyttinn, Grett. 12; 

Knytlingar | Knút-ur|; 

Gyða, kvennmannsnafn; 

Gyðingur Lguðl, Sn.-Ed. MH, 186, Frump. XIV; 

gyðja {guðl, Sn.-Ed. I, 62; ástargyðja, Sn.-Ed. 1, 18; Í 

gys, Sn.-Ed. I, 544, Fms. IX, 494; 

gyski |= gysl; 

Gyljandi, örnefni í Noregi, Fms. IX, 506; 

guylta og gyltur, Fms. VI, 216; sbr. gulta, Sn.-Ed. 1, 486; 

gyldir, úlfur, Sn.-Ed. 1, 308, 11, 484, Fms. VI, 66; líka gildir, 
Sn.-Ed. Il, 484; 

gulla (gutl|, Nj. 83; 

gylldinn Tgulll, gylltur, Fas. TI, 40; 

gyllir, hestsheiti, Sn.-Ed. 1, 70, Grímn. 30; 2) jötunn, Sn.-Ed. 
1, 544, 616; 

gyllini (gull); 

gylling Tgull); orðgyllingar; Gyllingar-Kali, Fms. MI, 153; 

Gylling, ey við Hálogaland, Sn.-Ed. II, 492; 

gyllingur, jötunsheiti, Sn.-Ed. II, 471; 

gyllingur, haukur, Ísl. dr. 23; sbr. göllungur, Sn.-Ed. 11, 488; 

gylfi, konungsheiti, Sn.-Ed. I, 546; líka ritað gylvi og gilfi; 

gylmir, hani, Sn.-Ed. Il, 488; sbr. á ensku guillam; 

Gyrgir, mannsnafn, Fms. VI, 135, o. s. fry.; 


að 


að 


að 


83 


Gyríður, kvennmannsnafn, Fms. VII, 351; 

gyrtur; ógyrtur, lausgyrtur, 0. s. frv.; 

gyrða (með gjörð), Fms. X, 314, Nj. 54; en girða = gerða, 
af garður; 

guyrði, gyrðisviður; 

gyrðill, belti, peningapyngja, G. Súrs. 149; sbr. á þýzku Giir- 
tel; víggyrðill, Fms. VIII, 216; bégyrðill, Sn.-Ed. 1, 309; 
bólmgyrðill, viðgyrðill, brúgyrðill, Sn.-Ed. 1, 491; 

gyrðing (með gjörð); en görðing um tún; 

gyrðingur í hauðursgyrðingur, um Miðgarðsorm, Merl. 2, 16; 

Gyrður, mannsnafn, Fms. X, 421; 

gyrðla í víggyrðla, Fms. VII, 132, 374; 

gymbur? Grág. TI, 193, 247; 

glygg, vindur, Sn.-Ed. 1, 486; 

glyðra, gáskafull kona, Sn.-Ed. II, 629; 

alys; glysmál, Sn.-Ed. 1, 402, 1, 430, Fms. VI, 263; 

glyslegur ; 

glyssamlegur ; 

glyrna |glór-a|: 

glyrna; 

glypja |gljúp-ur?1; 

glypjulegur ; 

glymjandi (glymjal, hávaði; 

glymur |= glum-url, Sn.-Ed. 1, 544; 

glymur, uxi, Sn.-Ed. 1, 588, ll, 483; 

grynna þgrunn=ur|; 

grynni Ígrunn-ur| í ógrynni, útgrynni; 

grynning grunnur}; 

gryfja xjer gróf-um|; sbr. á dönsku Grube; 

hannyrðir hann == hand = hönd, og urð-um eða orð-inn, 
af verðal, Gkv. 2, 15.; 

heiðyrnir, himinsheiti, Sn.-Ed. 1, 592; sbr. heiðornir ; 

hyggja |hug=ur|; áhyggja, vanhyggja, undirhyggja ; 

hyggjaður, sá sem hefur í hug, Gkv. 2, 17; 

hyggilegur, og atv. hyggilega ; 

6* 


að 


að 


að 


að 


að 


84 


hyggindi, Fms. V, 342; 

hygginn, Sn.-Ed. 11, 110; 

hyggjandi, Háv. 6, Sn.-Ed. 1, 544; 

hygð í varhygð ; 

hygla (hugal-l|; 

hygli í athygli; 

hyglun, góð atlot, B. H.; 

hyski (hús?1, Fms. V, 287, Sn.-Ed. 1, 48; 

hyskinn ; 

hyskni ; 

hylur hol}, Sn.-Ed. 1, 575, 11, 479; 

hylki {hólk-ur eða holur); rifjahylki ; 

hyltingur {holt}, í ýmsum eiginnöfnum, t. a. m. Stafhyltingar, 
menn frá Stafholti; Hjarðhyltingar, menn frá Hjarðar- 
hóll Oss: 

hyld í oddhyld, B. H.; 

hylda (hold), taka holdið af, Fms. V, 178, Ól. h. 47; hyldast, 
fitna, Grág. 1, 33; 


-hyldir (hylja|; 


hyldinn Thold|, holdugur; 

hyldga og hyldgast {hold}; 

hyldni (hold) í ofhyldni, villukjöt í sári; 

hylla; sbr. á dönsku Hylde; 

hylla {holl-ur|; aðhyllast; sbr. á dönsku hylde; 

hylli Thollcur|, Sn.-Ed. I, 640; mannhylli, hylliboð, Fms. 
IV, 378; 

hylling (hollzur|, það að hylla einhvern; 


2 


hyllingar, það að eitthvað ber hátt; sbr. á engisaxn, hyl og 


hyll = hæð; 
hylma {hul-a|, Fms. VI, 384, VI, 20; 
hylming ; 


hyr, eldur, Sn.-Ed. 1, 508; 2) sverð, Sn -Ed. Í, 567; 

Hyrrokkin, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. 1, 176, 551; 

hyrna (hornl, horn á exi, Nj. 129; 2) viðurnefni konu, Nj. 
114; arghyrna, axarheiti, Sn.-Ed. 1, 569; préhyrna ; 


að 


að 


að 


85 


hyrning horn}, horn á húsi, Eg. 22, Fóstbr. 98; 

hyrningur (horn), sá sem hefur horn, Fms. IV, 246, Ól.h. 26; 
líka mannsnafn; nashyrningur, þríhyrningur, ofurhyrn- 
ingur, hrútur, Sn.-Ed. 1, 588; 

hyrndur {horn}, sem hefur horn; gullhyrndur, Hamh. 23; 
príhyrndur, snaghyrndur, ferhyrndur, o. s. Írv.; 

hyrvi, Sn.-Ed. 1, 548; 

Hyndla, tröllkona, sem Hyndluljóð eru um; 

hypill {== hypjal, B. H.; 

hypja (hjúp-ur|; sbr. Tötrughypja, ambáttarheiti, Rígsm. 13; 

hypja sig í, eða hypja saman; 

Hlóðyn, jarðarheiti, Völusp. 55, Sn.-Ed. I, 474; 

hlykkur, Fms. V, 145; 

ilykkjóttur ; 

hlynur, Sn.-Ed. 1, 628, TI, 483; sbr. hlun, Fms. V, 2315 
sbr. á dönsku Lön: 

hlynna fhlunn-ur?1; sbr. hlunnindi; 

hlynnindi {= hlunnindi); 

hlynntur, velviljaður; . 

hlymur {= hljóm-ur}, Sn.-Ed. 1, 664, 11, 46; 

hrykalegur ; 

hryki {hrúk-a?|; þó ritað hríki, Sn.-Ed. II, 496; 

hryga, tröllkona, Sn.-Ed. MI, 615: 

hryggilegur {hrygg-ur| ; 

hryggur, sorgbitinn, Fms. IV, 46, GEgisdr. 31; sbr. hruggr, 
Rekst. 32; 

hryggur, bak, Völusp. 42, Sn.-Ed. 1, 200, Nj. 83; sbr. á eng- 
ilsaxn. hryeg, hryece; á þýaku Ricken; á dönsku 
Eyg; 

hryggja og hryggva, Harms. 60, Ísl. s. 11, 238; sbr. hruggva, 
Frump. 164; 

hryggjaður ; krókhryggjaður ; 

hryggð, Fms. X, 328; 

hryggla? 

hryggleikur, Frump. 102, Ól. h. 11; 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


86 


hrygða, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. 1, 552; 
hrygna (hrogn|, Sn.-Ed. 1, 578, TI, 480; 


hrygna? 

hryða {hroð-i|, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. TI, 471; 2) ker, Sn.-Ed. 
TI, 430; 

hryðja |hroð-il, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. 1, 554; hryðjukarl, 
hryðjuverk ; 


hryðjulegur |hroð-i|; 

hryðja |hroð-il, að ræskja sig; 

hryssa {hross|; 

hryssi {hross| í merhryssi, unghryssi ; 

hryssungur eða hryssingur {hross| í illhryssingur ; 

hrylla {hrollur}; 

hryllilegur, og atv. hryllilega (hroll-ur|; 

hryllingur hroll-ur|; 

hryn |= hrun| í fellihryn, Sn.-Ed. 1, 294; hryns-öðul, Höf- 
uðl. 8; hrynhenda, Sn.-Ed. 1, 678; hrynhendur, Sn.-Ed. 
1, 676, 

hrynjandi hrun, kvennkennt nafn, == hryndhendur háttur, 
Sn.-Ed. 1, 676; 

hrymi (hrum-ur}, ellilasleikur; 

hrymur, jötunsheiti, Sn.-Ed. I, 188, 194; 

hrynja fhrum-url, gjöra hruman; 

hrymdur {= hrum-ur); 

hnykill; sbr. á dönsku Nögle; 

hnykkir, sá sem hnykkir, Ísl. dr. 21; 

hnykkur ; 

hnykkja (hnokk-il, Nj. 22, 45, Fms. IV, 90; 

hnyðja {hnoð-a|; 

hnybbast, að smástangast; sbr. hnubbaralegur og nubbur; sbr. 
á dönsku knubbe og Knub; 

tygi; hertygi, reiðtygi; sbr. á þýaku Zeug; á dönsku Töi; 

tygill, band, Fms. TIl, 86, IV, 300; tygilknéfur; en tigull og 
tigulsteinn ; 

tygur |= tugur}, optar tigur ; 


að 
að 
að 


að 


að 


að 


að 


að 


ST 


tygja; herltygjaður ; 

tyggja |tugg-a)|; 

tytla {== tutlal; 

tylla (toll-a| í átylla, vegtylla, Band. 33; 

tylla |toll-a1, láta tolla; 

tylliboð, tyllidagur ; 

tylur {== dulur|; 

tylft tólf), Ísl. s. 1, 25; 

tyr, tjöruviður, Korm. 22, skjöldur; tyrvitrje, feitt greni- 
trje, Fms. VI, 153; 

Tyrkir, Tyrkland, Fms. V, 283, XI, 412, Sn.-Ed. I, 12; 

tyrkjalegur ; 

tyrðill, fuglsheiti; haftyrðill, Sn.-Ed. ll, 489; Háeyrartyrðill, 
viðurnefni, Nj. 103; tyrðilmýli, álka, Sn.-Ed. 11, 489; 

tyrrinn; ótyrrinn, Fms. VI, 304, G. Súrs. 42, 127; 

tyrfa (torf); 

Tyrvi, vatn í Noregi, Fms. VIII, 45; 

Tyrvist, eyjarheiti, Fms. VII, 41; 

Tyrvingur, mannsnafn; 2) sverðsheiti, Sn.-Ed. 1, 566; 

tyrma, honum tyrmir, honum fer aptur, B. H.; * 

tyrming, uppdráttur, vesöld; 

tyngdur (tung-a| í illtyngdur, tvítyngdur, Alex. 4; 

typpa (topp-ur|, skauta, Hamh. 16, 19; 

typpi |topp-ur), Fms. VI, 48; 

typping Ttopp-ur|; 

typptklæði, Járns. 78; 

trygill (trog), Ísl. s. 11, 350; grautartrygill, Eb. 13 ; 

tryggi í auðtryggi, == trúgirni, G. Súrs. 63; 

tryggilegur, og atv. tryggilega; tortryggilegur ; 

trygginn Í tortrygginn ; 

tryggur; ótryggur, tortryggur, Nj. 59, Fms. IX, 390; sbr. 
truggver, Fms. X, 394; sbr. á dönsku #ryg; 

tryggja og tryggva; tortryggja, Fms. IV, 103, X, 371, Sn.- 
Ed. Í, 654; 

tryggð; ótryggð, tortryggð, Nj. 56, 64; 


88 


trygglega == tryggilega, Frump. XXKI; 
tryggni Í tortryggni; 
Tryggvi, mannsnafn, Fms. 1, 5; sbr. Truggva, Fms. X, 390; 
trys |= tros}; 
að irylla, Fms. X, 211, Ísl.s. Il, 366; sbr. á dönsku Trold; 
trylling ; 
tryllska ; 
tryppi; mertryppi, flókatryppt; 
dyggilegur, dygglegur, og atv. dyggilega og dygglega, Fms. 
III, 115, 128, Frump. 105; 
dyggur; ódyggur, Völusp. 62, Nj. 30; 
dyggð; ódyggð; j 
dyggðugur, Guðmundar drápa Árna Jónssonar, 15, 21; 
dyttur, viðurnefni, Fms. Il, 67; sbr. dotta, Fms. XI, 358; 
dyðrill (duðr-al, Fms. X, 315, 349, 3541; 
dys, Harb. 45, Fms. VINI, 206; sbr. á dönsku Dysse; 
að dysja; 
dylgja, dylgjur (dólgl, Ólafsdr. 18, Fms. V, 141; 
að dylgja |dólgl; 
dylgjusamur |dólg|, Fóstbr. 55; 
dylgjulegur (dólg)| ; 
dylminn, sem fer í felur, B. H.; 
dyr, Völusp. 42, Nj. 92; hvorugkyns, Nj. 129, Sn.-Ed. Í, 
144; sbr. durum og dura; sbr. á dönsku Dör; á þýzku 
Thiir, Thor; á engilsaxn. duru; á gauzku daur; á 
ensku door; 
dyr, einhver hluti handar, Sn.-Ed. Hl, 490; 
dyraður í eindyraður, tvídyraður, o. s. fry.; 
dyri dyr) í anddyri, fordyri; 
dyrgja |durg-ur = dvergur| ; 
að dyrglast? 


1) Þetta viðurnefni Þorkels, frænda Ólafs Tryggvasonar, er 
ýmist ritað dyðrill eða dyrðill, og þó optar dyðrill; enda stendur 
Þessi myndin í Fms. 11, 279: „hvárt hefir vöknað dyðrillinn þinn“, 
og X, 815: „vit þú nú þá, hvart vættia dyðrillinn“. 


að 


að 
að 


89 


dyrðill, sjá dyðrill; 

Dyrn, árheiti, Sn.-Ed. II, 480; 

dyn |= dun-ur|; 

Dyn, árheiti, Sn.-Ed.1, 576, 1, 479; 2) eyjarheiti, Fms. IX, 427; 

Dyna, árheiti, Sn.-Ed. 1, 576, II, 479; 

dynur (dun=ur|, Fms. IV, 98, VI, 436; 

dynkur, Grett. 18; 

dyngja, kvennahús, Nj. 44, 158, G. Súrs. 15; 2) hrúga; sbr. 
á dönsku Dynge; 8) eyjarheiti, Fms. X, 31; 

dyngja, hrúga saman ; 

dynt, B. H.; 

dynta, viðurnefni, Fms. VII, 224, 350; 

dyntill, viðurnefni, Fms. IX, 321, 533; 

dyntur, hristingur; sbr. á engilsaxn. dynt, högg; 

dymbill í dymbildagar, Fms. K, 72; dymbilvika ; 

drykkur yjer drukkum), Háv. 105, Sn.-Ed. 1, 128; sbr. á 
þýzku Trunk; 

drykkja fvjer drukk-um|, Nj. 3, 156; sbr. druckior, Fms. 
X, 393; 

dryllur, viðurnefni, Fms. VII, 300; 

drymbíll, maur, B. H.; 

Þykki (pokk-i| í sampykki, sundurpykki, Fms. X, 273, IV, 9; 
sbr. samþvkce, Frump. 171; 

pykkilegur, þóttalegur; 

Þykkildi (pykk-ur|; 

Þykkinn, bráðlyndur; 

Þykkur í samþykkur, Fms. TI, 36; 

Þykkur, ávítur, Eg. 75; 2) högg, Dropl. 19, Ísl. s. TI, 391; 

Þykkur, digur, gildur, þjettur, Fms. X, 240, Nj. 129; sbr. 
þjuklir, Frump. 14; þjokkvan, Sn.-Ed. 1, 102; pjokkvar- 
inn, Sn.-Ed. 1, 258; sbr. á dönsku tyk; 

Þykkja, reiði; 

pykkja í sundurpykkja, ópykkja, Fms. IV, 159, X, 161; 

þykkja; samþykkja, Frump. 97; 

Þykkjast, reiðast; 


að 


að 


að 


vað 


að 


að 


að 


90 


þykkt, digurð; 

Þykkt í ópykkt, samþykkt, Nj. 110, Frump. 136; 

bÞykkleikur, þjettleikur, Fms. X, 177; 

Þykklega = pykkilega, Fms. II, 91; 

Þykkn í gluggapykkn, dimma, Grett. 35; 

Þykkna, verða þykkur; 

bykkni í einpykkni; 

Þykja virðast; 2) mislíka (mjer þykir fyrir); sbr. á þýzku 
dinken; á dönsku tykkes; 

Þytur Tvjer put-um|, Sn.-Ed. 1, 544; úlfapytur, Sn.-Ed. 1, 94; 

bÞys, Fms. IV, 180; 

Þyri, kvennmannsnafn, Fms. X, 309; 

Þyrill; flautapyrill; líka bæjarnafn, Ísl. s. 11, 72, 105, og 
víðar; 

Þyrsklingur Tporsk-ur|, Sn.-Ed. M, 480; 

pyrsta (þorst-il, Nj. 30; sbr. þursta, Fms. X, 407; 

Þyrstur Tporst-i, Sn.-Ed. 1, 156; sbr. þvrstan, Frump. 207; 

Þyrla Fpyrill|; 

Þyrringur (þurr); 

pyrrinn, þurr, harðnaður; 

Þyrna, setja þyrnum, Sn.-Ed. 1, 696; 

Þyrnir (þorn), Sn.-Ed. TI, 483, 500, Grett. 42; 

Þyrpa þorp, Fms. VIII, 89; 

Þyrping þorp); 

Þyrma; misþyrma, Sn.-Ed. 1, 136, Fms. V. 170, Frump. 
LXKXII; 

þyrmir í óþyrmir, sá sem ekki hlífir, Sn.-Ed. 1, 430; 

Þyrmsl eða þyrmsli; mispyrmsl; 

Þyrms, kvennkyns, NgL. 1, 34; 

Þyrmsamlega ; 

Þyrmsla í vanpyrmsla, hlífóarleysi, Frump. 152, Grág. 237; 

Þyn, árheiti, Sn.-Ed. 1, 576; 

þyngja Íþung=ur|, Ól. h. 88 5 


 Sn.-Ed. 1, 682: „maðr heitir einnhverr, tá ef IL "ro, þorp 


ef MI 'ro“. 


að 
að 


að 


að 


91 


Þyngd fþpung-ur|; 

Þyngsli (þung-ur| ; 

þynna í hálfpynna, axartegund; 

þynna Íþunn-ur|; 

þynnka Ípunn-ur|; 

Þybbast, þumbast; 

þybbinn ; 

pybbni; 

Þþryngva = þröngva, Sn.-Ed. I, 472; 

þrym, árheiti, Sn.-Ed. 1, 576; 

pryma Fprum-a?}, orusta; hjörpryma, Fms. 1, 183, XI, 166; 
hjálmpryma, Ísl. dr. 4; líka ritað þrima; 

Þrymur, gnýr, Sn.-Ed. 1, 544, 11, 46; 2) bogi, Sn.-Ed. 1, 
571; 3) jötunsheiti, Sn.-Ed. 1, 549; Þrymheimur, Sn.-Ed. 
lan 

Sigyn, kona Loka, Sn.-Ed. I, 184; líka ritað Sygin, Sn.-Ed. 
1, 104; 

Sygnir (Sogn, íbúar Sogns í Noregi, Fms. X, 83; 

sygnskur, frá Sogni, Fms. IV, 35; 

sykra ; 

sykur; sbr. á dönsku Sukker; 

syðri, syðra |suð=ur|; 

syðstur |suð=ur|; . 

systir, Fms. X, 263; sbr. suster, Fms. X, 387, sbr. á gauzku 
svistar; á engilsaxn. svuster, suster; á þýzku 
Schwester; á dönsku Söster; á sænsku syster; 

systkin, Sn.-Ed. 1, 104; 

systrunga ; 

systrungur, Sn.-Ed. 1, 186; 

sylgur {vjer sulg-wm), drykkur Háv. 16, Ísl. s. 1, 166; 2) ár- 
heiti, Sn.-Ed. 1, 578, 1I, 480, 623; | 

sylgja, Nj. 109, 147, Frump. 129; 2) viðurnefni, Fms. IX, 470; 

syll og sylla, Fms. VIII, 429, Skuggs. 91; 

Syllingar, eyjaheiti, Fms. 1, 145, X, 243; nú Seilly; 

syrgja |sorgl, Nj. 128; sbr. surgpi, Fms. X, 379; 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


92 


syfla {sufll, leggja sufl á, B. Hít. 27; 

syrja |sor-il; 

syrjóttur ; 

syrta |sort-il; 

syrpa {sorp}, ill kvennkenning, Sn.-Ed. Il, 629; 

Syrvi, sækonungsheiti, Sn.-Ed. 1, 548; 

syrvar, menn, Sn.-Ed. 1, 560; 

Syn, ein af ásynjum, Sn.-Ed. 1, 116; 

syn, neitun, Sn.-Ed. 1, 116; að ósynju eða ófyrirsynju, Fms. 
IV, 142; en sín, nervus, 

synir, hestsheiti, Sn.-Ed. I, 480; 

syngja, Fms. IV, 96, XI, 328; 

synja, neita, Nj. 51, 135, Sn.-Ed. 1, 136; 

synjun; farsynjun, Harb. 59; 

syngla, söngla, B. H.; 

synd, Frump. 156; sbr. sunp, Frump. 155, 156; sbr. á engil- 
saxn. syn, synn; á dönsku Synd; á þýzku Sönde; 

synda {sundl; 

syndi (sund) í miðsyndi; ; 

syndugur, Ól. h. 87; sbr. sunpogr, Frump. 172; 

syndur (sund, Nj. 19, 25; 

syndga, Fms. Il, 167; sbr. sunpga, Frump. 178; 

syndsamlegur; => 

synningur í útsynningur, landsynningur, Fms. IV, 306, IX, 
387; Heiðsynningar, þeir, sem búa fyrir sunnan heiði; 

synnstur = syðstur, Fms. KI, 229; 

syfja |sof-al, Nj. 61; 

syfjaður, Fms. VINI, 94; 

skatyrnir, himinsheiti, Sn.-Ed. 1, 485; 

skykkur (skokk-a|, hristingur, Sn.-Ed. 1, 144, 1, 281; 

skygging í yfirskygging ; 

skyggja (skugg-i); 

skyggðir, sverð, Sn.-Ed. 1, 565, I, 476; 

skyggður, Fms. V, 345; 

skyggn; óskyggn, glöggskyggn, fjeskyggn, Nj. 149, Fms. V, 


að 


að 


að 


að 


að 


93 


96, Nj. 49, Fms. V, 263; sbr. á gauzku skuggva 
(spegill); 

skyggna, auga, Band. 16; 

skyggna og skyggnast, Sn.-Ed. 1, 36; 

skyggni; 

skyggnir, viðurnefni, Fms. ÍK, 372; 

skyggnleikur, Nj. 149; 

skyti {skot}; hvalskyti, óskyti, Fms. HM, 252, K, 362, VN, 
192, 262; 

skytja skot}, skotmaður, Sn.-Ed. 1, 298; 

skytta, skotmaður; 

skytningur |skot|, samdrykkja, Fms. VI, 440, Ól h. 3ð; 

skyssi, óvættur, Alex. 42; 

skyla {= skolal, Sn.-Ed. 1, 674, II, 493; 

skyli, konungsheiti, Sn.-Ed. 1, 600: 

skyld skuld), skattur, Fms. X, 225; 2) skuld, Fms. 1, 3; 

skylda skuld}; fjölskylda, þegnskylda, skylduhjón, Fms. 
Ill, 84; 

skylda, skylduleiki, Fms. X, 405 (ritað sculdu); 

skylda (skuldi, Fms. VII, 231, Sn.-Ed. 1, 672; 

skyldi í fjölskyldi, Fms. XI, 68; 

skyldir í haukaskyldir, Fms. 11, 305; herskyldir, Fms. VI, 90; 

skyldilega, vinsamlega, Fms. XI, 108; 

skyldu að skulu; 

skyldugur {skuld|; 

skylduleiki og skyldleiki; 

skyldur, skyldugur; 2) í ætt við, Fms. ll, 84, Nj. 49, Fms. 
IH, 153, Nj. 83; 

skylmast, Alex. 137 á 

skylming, Fms. 11, 100; 

skyr, Fms. VI, 363, Eg. 74, Grett. 28; 

skyrta, Fms. VII, 201, Sn.-Ed. 1, 420; sbr. seurta, Fms. X, 
383, 404; sbr á þýzku Sehurz; á dönsku Skjorte; 

skyn, vit, þekking, Fms. IV, 33, VI, 410. Sn.-Ed. 1, 174; 


94 


í því skyni; yfirskyn,; sbr. á dönsku Skjön; en skín í 
sólskin, tunglskin; 
skynugur ; 
að skynja, Fms. X, 229, Nj. 45; sbr. á dönsku skjönne; 
skynja í áskynja; 
að skynda |= skund-a|; 
skyndaður |skund-a|, sá sem flýtir, Sn.-Ed. 1, 514; 
skyndi (skund-a), flýtir; skyndikona, skyndibrúðkaup ; 
skyndilegur, og atv. skyndilega, Frump. 157, Fms. X, 222; 
sbr. scunðiligar Frump. 178; 
skyndir, sá sem flýtir einhverju, G. Súrs. 42, Sn.-Ed. 1, 322; 
2) tungl, Sn.=Ed. 1, 472; 
skynding og skyndingur, Fms. X, 266, Sn.-Ed. H, 38; 
skynsamur, Sn.-Ed. II, 26; 
skynsamlegur, og atv. skynsamlega, Fms. X, 296, 374; 
skynsemi, Fms. Il, 167, Sn.-Ed. 1, 86; 
skynsemd, Nj. 51, Skuggs. 68, Frump. XX; 
skypill (= skupla|, Sn.-Ed. TI, 494; 
skyflt? í fjeskyflt, Nj. 36, við latínsku útlegginguna ; búskyflt, 
liðskyflt, Fms. IV, 297; eða á að rita skýflt í þessum 
orðum ? 
skrykkur, Sn-Ed. 1, 144 í neðanmálsgrein; 
„ að skrykkja Ískrokk-ur?}, honum skrykkir niður, B. H.; 
skrykkjóttur ; 
stykki, Fms. V, 149, Ísl.s. Il, 115, 337; sbr. á þýzku Stick; 
á dönsku Stykke; 
að stykkja (stykkil; 
styggilegur, og atv. styggilega |stugg-ur|, Fms. XI, 286; and- 
styggilegur; 
styggur |stugg-ur|, Fms. IV, 236, X, 99, Nj. 93; stygglynd- 
ur; svefnstyggur ; 
að styggja og styggva, Fms. VI, 13; 
styggð, Fms. X, 98; andstyggð ; 
styggleikur, Fms. TIL, 144; 
stygglega = styggilega, Fms. VI, 178; 


| 


að 


að 


að 


að 
að 


að 


stytta, stoð; 

stytta í styttuband; 

stytta |stutt-ur}; 

stytting |stutt-ur|; 

styttingur; uppstyttingur, Fms. IM, 122; 

styttinn ; 

styttni, Fms. IK, 329; 

styr, ófriður, Sn.-Ed. 1, 668, I, 108, 116; 

Styrkár, mannsnafn, Fms. MI, 108; 

styrkir, sá sem gjörir sterkan, í böðstyrkir, Fms. VII, 82; 

styrking; 

styrkur; fjárstyrkur, Nj. 4, 29; sbr. sturer, Ems. X, 395; 
sbr. á dönsku Styrke; 

styrkur, sterkur, Nj. 9, Fms. V, 362; sbr. stureir, Frump. 
178; 

styrkja, Nj. 29; sbr. sturki, Fms.ll, 36; stvrcpi, Frump. 174; 

styrkt; óstyrkt, Frump. 96; 

styrkleikur ; 

styrklegur, og atv. styrklega, Fms. 1, 81; sbr. sturkligr, Fms. 
1128; 

styrkna ; 

styrja, fisksheiti, Sn.-Ed. 1, 519; sbr. á dönsku Stör; á eng- 
ilsaxn. styria; 

styrjöld, Fms. X, 265 ; 

styrma |storm-ur|, Fms. 1, 128; 

styrma yfir einhverjum, stumra, G. Súrs. 142; 

Styrmir, mannsnafn, Fms. V, 170; 

styn og stynur (= stunl, Nj. 80, Fms. V, 218; 

stryk fvjer struk-um|; 

stryka, strykja og strykva, Ísl.s. 11, 351, Sn.-Ed.1, 692 (strykkva); 
strykvinn, málaður, Sn.-Ed. MI, 409; 

strykinn (= strokinn); s 

strykur, ormur, Sn.-Ed. M, 487; 2) viðurnefni, Fms. IK, 544, 
519; 

strykur (= stroka} í norðanstrykur, Ísl.s. TI, 135; 


/ 


96 


„ stryklota ; 


stryllur, viðurnefni, Fms. IX, 264; 
strympa |stromp-ur|; vatnsstrympa ; 


- slytta í þvestslytta, Grett. 12; 


að 


slyttinn, linur, kraptlaus, Fms. II, 206; 
slytta |slot-a|, kyrra; 
slydda fsludd-al|, votviðri; sbr. á dönsku Slud; 


; slyðra, viðurnefni, Fms. IX, 443, 526; en sliðra = linleikur 


að 


að 


að 


að 


að 


Íslönni?1, B. H.; 

slys, Nj. 36; 

slysa ; 

slysinn ; 

slyslega ; 

slysni ; 

slyngja og slyngva slöngva, Fms. 1, 30, Sn.-Ed. 1, 192; 

slyppur, vopnlaus, Ísl. s. II, 258, 407, Grett. 12; 

snytrir |snot-wr|, sá sem prýðir, Sn.-Ed. 1, 308, 470; 

smyðja, flýta sjer, Sn.-Ed. 1, 694; sbr. á norsku snyde sig — 
flýta sjer; 

snyrti |snot-ur| í snyrtímaður, snyrtidrengur, 0. s. frv., Sn.- 
Ed. I, 532, Fms. XI, 167, 174; 

snyrtir, sá sem fágar, Fms. ll, 275; 2) sverð, Sn.-Ed. 1, 567; 

snyrtinn, laglegur; 

spyrða |sporð-ur|; spyrðuband; 

spyrða; 

spyrna |sporn-a|; viðspyrna, áspyrna, Grett. 42; 

spyrna {= sporn-a|, Fms. ll, 133, XI, 153; 

smyl, óvættur, í formálanum fyrir Grímnism.; 2) ey í Noregi, Sn.- 
Ed. TI, 491; 


„ smyrill, fuglsheiti, Sn.-Ed. TI, 489; 2) viðurnefni, Fms. VII, 217; 


smyrsl, smyrsli, Fms. Ill, 73, Frump. EXXIII; 

smyrslingur, fugl, B. H.; 

lykill, Fms. V, 142; kistulyklar, Nj. 60; sbr. luklar, Sn.-Ed. 
", 56; hanginlukla, Rígsm. 20; 

lykkja, Ems. V, 197, VI, 368; 


að 
að 


að 


að 


að 


97 


Lykur, örnefni í Noregi, Fms. IX, 206; 

lykt, endir, að lyktum; álykt, endalykt, málalyktir, Fms. III, 
163, XI, 326, Nj. 56; vanlycpir, Grág. 1, 92; at van- 
lykðum, Ísl. s. 11, 333; sbr. til lucpa, Fms. X, 409; 

lykt, þefur; ólykt; 

lykta, enda, Fms. IV, 224, Nj. 98; 

lykta, þefa; 

lykting, lúkning; 

lygari; 

lygi; lygigjarn, lygilegur; álygi, Nj. 50, 89, Frump. XKIV, 
Fms. X, 342, Nj. 47, 49, Fms. IV, 311; sbr. tugi, Fms. 
X, 394; lyghivitni, Frump. 180; 

lyginn; ólyginn ; 

lygð, Fms. K, 342, IX, 401; 

Lygra, bæjarnafn í Noregi, Fms.IV, 309; 2) viðurnefni, Fms. 
VIllP3105 

lygna Tlogn|; 

lygna {logn}; 

Lytir, goð Svía, Fms. X, 208; 

lydda, Sn.-Ed. TI, 496; sbr. loddari; 

lyskra (í heyi); 

lyskra ? — knosa; 

lyst; ólyst, matarlyst; en list, hagleikur; 

lysta (mig lystir == mig fýsir), Hamh. 27, Fms. 1I, 135; 

lystilegur, fýsilegur; en listulegur, af list — íþrótt; 

lysting, Sn.-Ed. TI, 234; 

lystugur; ólystugur, Sn.-Ed. M, 216; 

lystur, Fms. I, 44, V, 356, X, 190; 

lystisemi; ólystisemi ; 

lyrgja, viðurnefni, Fms. 1, 209; 


„lyrfa? 
lyrta, viðurnefni, Fms. VITI, 111; 


lyng; lyngmór, lyngormur, Fms. IN, 89, Ísl. s. 11, 245; sbr. 
á dönsku Lyng; j 


að lyngva, lita; 


að 


að 


að 


98 


Lyngvíi, nafn á hólma, Sn.-Ed. 1, 110; 

Lyngvi, sækonungsheiti, Sn.-Ed. I, 548; 

lyntur == lyndur; 

lynda við (lundl|; 

lyndi | lund|; góðlyndi, illlyndi, Fms. 11, 159; 

lyndur (lund|; framlyndur, harðlyndur, hóglyndur, hljóðlynd- 
ur, jafnlyndur, trúlyndur, örlyndur, Fms. V, 357, Nj. 
9, Fms. X, 266, Nj. 59, 67; 

Lyra, bær í Noregi, Fms. Í, 41; 

lypta Hlopt), Ems. VI, 154, VIII, 22, Frump. 221; 

lypting á skipi, Fms. 1, 305, 322; sbr. lufting, X, 394; 

lyptur lopt| í tvílyptur, þrélyptur ; 

lyf, Fms. IX, 282; ellilyf, Sn.-Ed. 1, 304; laat lyfjabúð, 
lyfsali, o. s. frv; 

lyfja elli == yngja upp; 

lymska flóm-ur?}, svik; sbr. á dönku lumsk; 

lymskur, í Rafns sögu Sveinbjarnarsonar, 32. kap. (þjóð er 
til lymsk á láði); 

ryk {vjer ruk-um eða rok|; 

rykkill, viðurnefni, Fms. 1, 5; 

rykking Frykkja|; sbr. á dönsku Kynke; 

rykkur, snarpt átak; sbr. á þýzku Ruck; á dönsku Ryk; 

rykkja, Fms. II, 124, KI, 438, sbr. á þýzku ricken; 
döndsku rykke; 

Rygir TRog-aland|, Fms. VINI, 110; 

rygskur, frá Rogalandi, Fms. M, 252 


Sn 


rytja Trot-inn|; 

rytta ; 

ryljulegur ; 

ryttinn ; 

rytingur og rylningur, Fms. IV, 173; 

rytur, fuglsheiti, Sn.-Ed. Il, 489; 

rylsa, skeggla ; 

ryð, áður ryður, á járni (roð-i}, Sn.-Ed. 1, 284, Álex. 132; 
en rið, stigi, og rið, riða, skjállti; að riða, riðill og rið- 


á gn 


að 
að 


að 
að 
að 


að 
að 


99 


ull == flokkur; réðl og að riðlast; riðgarn, riðvaæinn, 
þrekvaxinn, o. s. frv.; 

ryðugur, Ems. M, 163; 

ryðga |ryð|; 

ryðna |==roðna|; 

rysking (ruskl, Grág. 1, 150; 

ryskja þrusk|; 

ryskja, Sonart. 7, Alex. 57, Grág. I, 144; 

rylla frolla = samanvafningur|, velta; 

rypta, ropa, Skuggs. 91; 

Rymur, nafn Þórs, Sn.-Ed. 1, 553; 

rymur, hljómur, Sn.-Ed. 1, 544, Fms, M, 814; 

nauðsyn, Ems. K, 265; sbr. mavpsvnom, Frump. 57; 

nauðsynlegur, Fms. K, 184, Frump. 158; sbr. navpsvnlig, 
Frump. 174; 

Norðymbraland!, hjerað á Englandi; 

Norðymbrar, íbúar Norðymbralands; 

nykur, nennir, Fms. K, 432, Sn.-Ed. Í, 192; 

nykraður (um bragarhátt), Sn.-Ed. 1, 606, II, 122; 

nyt == noti, Grág. 11, 7; 

nyt (not|; ærnyt, kýrnyt; líka — gagn, Fms. K, 287; 

Nyt, árheiti, Sn.-Ed, 1, 130, 578, 1, 480; 

nyta í málnyta, Nj. 143, Fms. VI 103; 

nyti (not) í arfnyti, erfinyti, Eb. 26? Eg. 83; 

nytur (einkunn) í málnytur, mjólkandi, Grág. 1, 136; 

nylka |not|; 

nytja (not); 2) mjólka; 


2 


nytja í ónytja; að ónytju, að engum notum; 


1) Svo virðist, sem rila eigi þetta orð svona, enda þótt 


i það sje á fornum bókum miklu optar ritað Norðimbraland, þar 
eð það er á engilsaænesku Norðan-humbre, Norðan-hymbre, Norð- 
hymbre, þ. e., þeir sem búa fyrir norðan Humru, og landið Norð- 
hymbraland; og svona er það ritað í Fms. 1V, 64, 66; en Norð- 
imbraland mun vera leitt af engilsaxnesku myndinni Norð-hem- 
bre; á ensku cr það Northumberland. 


TR 


að 


100 


nyljungur í ónytjungur ; 

nytsamur ; 

nytsamlegur, Frump. XKIX, 158; 

nytsemi, Frump. 172; sbr. nvlsemi, Frump. 176; 

nytsemd, Frump. KKIK; Fms. V, 240; 

nyrðingur |norð-ur| í útnyrðingur, landnyrðingur ; 

nyrðri, nyrxtur (norð-ur| ; 

mybba {nubb-ur|; 

mybbast == hnybbast; 

pyttla Tpott-ur|; 

pyttlingur |= pyttl-a|; 

pyttur; saurpyttur, Ísl. s. ll, 367; sbr. á engilsaxnesku pyt; 
á þýzku Pfúitse; á dönsku Pyt; á latínu puteus; á 
frakknesku puits; 

pysslingur Tpúss|, lítill pungur; 

pyngja Ipung-ur|; 

plytur og plytt, viðurnefni, Fms. X, 115, 123, 117; 

Björgyn {== Björgvinl, Fms. X, 155; 


- bygill (bog-i|, krókur; 


að 


að 


bygg, Alvy. 88, Sn.-Ed. 1, 493; sbr. á dönsku Bug; 

byggi og byggvir í sjábyggjar, frambyggjar, faðmbyggvir, 
Sn.-Ed. 1, 236, Fms. IV, 100; skutbyggjar, Fms. VINI, 224; 

byggilegur; rammbyggilegur ; 

bygging; 

bygginn í íbygginn ; 

byggja og byggva, Ísl. s. 1, 4, 6, 9, Sn.-Ed. 1, 52, 136; 2) 
leigja, Nj. 6; sbr. á dönsku 0ygge; 

byggð, Ísl.s. 1, 3, Nj. 14; 

byggvingur, íbúi, Fms. 1, 45; 

bygði |— bugðal, Sn.-Ed, 1, 584, 1, 565; 

bytta, Fms. VII, 59, Grett. 17, Fóstbr. 81; skriðbytta, {lot- 
Uytta, Fms. IX, 11; mjaðarbytta, Fms. IV, 167; sbr. á 
þýzku Bitte; á dönsku Bötte; 

bytna |botn|, ná til botns; 2) setja botn í; 

bytna |botn| í einbytna, tvíbytna; 


101 


byða; flautabyða, leirbyða; sbr. byðna ; 
byðna |boðn?|; 
byssa'; sbr. á dönsku Bösse; 
bylur (öylj-a, bul-di), G. Súrs. 22, Fms. VINI, 59; hvirfilbylur ; 
bylgja |bólg-a|, Sn.-Ed. 1, 500, 1, 479; sbr. á dönsku Bölge; 
bylgjóttur ; 
byljóttur byl-ur}; 
bylta ; 
að bylta; 
bylting; umbylting ; 
byr, Nj. 83, 91; mótdyr, hraðbyri; sbr. á dönsku Bör; 
byrgi borg, Sn.-Ed. I, 246; fjárbyrgi, forbyrgi; 
byrgisskapur, samræði, Fms. III, 145; 
byrgilegur ; 
Byrgir, nafn á brunni, Sn.-Ed. 1, 56; 2) sá sem byrgir; Fms. 
XI, 138; 
byrging ; 
byrgingur í sjálfbyrgingur ; 
byrginn = byrgur; 
byrgur; sjálfóyrgur ; 
byrgja (borg-ið|; 
að byrgja, gjöra borgið, Grág. II, 69, 136; 
að byrgja, hylja, loka, Frump. XVI, 161; sbr. ðurgði, Fms. 11, 
23, Eg. 60; 
byrgjast í ábyrgjast, Nj. 100; sbr. Fms. 1, 96; 
byrgðir? 
byrgð í ábyrgð, Nj. 106, 129; sbr. áburgð, Fms. ll, 250; 
að byrja, taka til einhvers, Fms. X, 310; sbr. öwrja, Fms. 11, 65; 
að byrja, mjer byrjar == mjer ber, Fms. V, 293; sbr. á dönsku bör; 


1) Þetta orð vilja sumir rita bissa, líklega vegna þess, að 
orðið er nýtt í íslenzku, og þykir þeim því rjettast, að rita það 
þeim staf, sem atkvæði þess bendir til; en með því það er 
Bösse í dönskunni, og orðið mun þaðan vera komið, þá virð- 
ist engin ástæða að fylgja eigi hinum vanalegu reglum í þessu 
orði, eða að rila þar eigi y, heldur i, þar sem Danir hafa ö. 


að 


að 
að 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


102 


byrja (byr|, Fms. X, 278; sbr. ówrjaði, Fms. 1, 6; 

byrja |bor-inn, eða bur-r?| í óbyrja, Frump. LVT; 

byrjun; 

byrða (borð); smjörbyrða; sbr. viðurnefnið byrðusmjör, Ísl.s. 
1, 198; 

byrða (borð-i|, sauma á borða, Gkv. 2, 16; 

byrða (borð, negla saman borð á skipi; einbyrður; síbyrða, leggja 


2 


hvert skip við hliðina á öðru, Fms. V, 12, Ól. s. Trygg. 


Christiania 1853, bls. 57, 66; hábyrðaður, Fas. HM, 275,“ 


byrði |burð-ur|, það sem borið er, Nj. 12, 49; 

byrði (borð| á skipi, Sn.-Ed. HM, 482, 625; 

byrðis {borð| í útbyrðis, síbyrðis, Nj. 85, Fms. VIII, 385; 

byrðingur |burð-ur|, flutningsskip, Fms. IV, 255, X, 25; sbr. 
burðings, Ems. 1, 90; talbyrðingur; stjórnbyrðingur, 
sá sem er á stjórnborða, Fms. VIII, 224; bakbyrðingur, 
á s.st.; tvíbyrðingur, skjöldur, Sn.-Ed. 1, 572; 

byrsta |burst|, setja burst á; byrstur, Sn.-Ed. 1, 264, 670; að 
byrstast, ygla sig, Fms. II, 174, Ól. h. 19 (ritað bystizt); 

byrzla, jata; 

byrla, Fms. K, 331; sbr. óurllapi, Fms. X, 379; 

byrlari, Fms. 1, 291; 

byrli == byrlari, Fms. X, 302; 

byrvill, sækonungsheiti, Sn.-Ed. Í, 548; 

blygð (óljúg-ur|; blygðlaus ; 

blygða blekkja, Fms. Ill, 89; ölygðast, skammast sín; 

blygðun ; 

blys; sbr á dönsku Blus; 

bryggja, Fms. X, 261; 

bryti, Nj. 130; á engilsaxn. örytta og öryta; 

brytja, Sól. 28, Fms. IX, 248, Ísl.s. Il, 337; sbr. á engil- 
saxn. bryttian og bryttan; 

brytjun |örytjal, Grág. 1, 129; 

brydda |borð-i|; 

brydda Jörodd-ur|; það öryddir á; bryddur — broddagur; 

örydding ; 


108 


bryðja, skass, Skáldh. 5, 83; 
#* bryðningur |— bruðningur|; 
brysti {== brjóst), Heil. v. 8, Gh.M. 1, 400, mismunargr. 9; 
brysti í armbrysti, eins konar bogi, B.H.; 
brystingur í rauðbrystingur, fuglsheiti; 
brynja, Sn.-Ed. 1, 420, 573, Fms. IV, 98; hringabrynja ; bryn- 
hosur, brynstakkur; sbr. á gauzku brunj o; á engilsaxn. 
byrn; á dönsku Brynje; 
að brynja, Fms. V, 78; sbr. öruniapr, Fms. X, 383; 
að brynna Jörunn-ur}, Sn.-Ed. TI, 22; 
brynnir, sá sem brynnir, Sn.-Ed. 11, 493; 
brynning, það að brynna; 
forysta {= forvísta — forusta|, Frump. 107, Fms. VII, 326 ; 
forynja, Fas. 11, 129; 
að fygla |fugl), Grág. II, 186. 
fugli (fugl) í illfygli, andarfygli, Fas. 1, 480. 
fyðruskill, fisksheiti, Sn.-Ed. 1, 579, eða fuðryskill, Sn.-Ed. 
11, 480; 
að fyssa |= fussa|; 
0 fyl Ifol-il, folald, Fms. V, 220, Sn.-Ed. 1, 138. 
fyla ffol-il, hryssa, G. Súrs. 27. 
fylki fólk), Sn,-Ed. 1, 178, Fms. IV, 6; á engilsaxn. fyle. 
fylkir, konungur, Sn.-Ed. 1, 512, Fms. IV, 44; 
fylking, Fms. V, 53* K, 268; sbr. mipfulking, og armfulking, 
Fms. X, 403; 
að fylkja, Nj. 51, 138; sbr. fulepi, Fms. X, 408; 
fylgi; málafylgi, samfylgi; fylgismál ; 
fylginn, hendifylginn, Nj. 30; herfylginn, Sn.-Ed. 1, 400; 
fylgja, Nj. 12, 41, Fms. VI, 39, Ísl.s. 1, 340; Kkynfylgja, 
heimanfylgja, Nj. 6; málafylgjumaður, Nj. 1; 
að fylgja, Fms. ll, 318, Nj. 3, Sn.-Ed. 1, 26; sbr. á engilsaxn. 
fulgean,folgian; á ensku follow; á þýzku folgen; 
á dönsku fölge; 
fylgjari, Hkr. Mg. kap. 32, Stjórn., 9, 11; 
fulgjusamur, Fms. VI, 211, Þ. hreð. 12; 


104 


fylgd, Nj. 41, 153, Fms. X, 343; sbr. fulgp, Fms. K, 405; 
lkfylgd, samfylgd; 
fylgsni Tfólg-inn|; Fms. X, 269, Frump. 201; sbr. á gauzku 
fulhsni; 
fylja, felling; sbr á dönsku Folde; 
fylja |= fylal, G. Súrs. 111; éfylja == fylfull; heiðafylja, 
viðurnefni, Fms. VIN, 301; stangarfylja, Fms. IX, 287; 
að fylja, gjöra folaldsfulla; 
að fylja, setja hrukkur á; fylja grön, B. H.; 
fyld {== fold}, Sn.-Ed. 1, 428; 
fyldir fold) í Vestfyldir, þeir sem búa á Vestfold, Fms. VITI, 403; 
„ fyldingur, fisksheiti, Sn.-Ed. 1, 579, 11, 480, 564; 
 fyldingur == fylling (á sauðkind); 
fyll | full), staup, Sn.-Ed. 1, 340; 
fylla; kjálkafylla, vangafylla, Fms. MI, 224; 
að fylla |full-ur}, Fms. X, 259; sbr. fulla, Frump. 168; 
fylli, áður fyllr (full-ur|, Sn.-Ed. 1, 210, 666; magafylli, hand- 
fylli, Fms. V, 67; 
fyllilegur, og atv. fyllilega, Fms. ll, 231; samfyllilegur, Sn.- 
Ed. 1, 82; 
fyllir í úlfafyllir, vargafyllir, Nj. 30, Sturl. 7, 39; sunda- 
fyllir, viðurnefni, Ísl. s. 1, 147; 
fylling; málfylling, Sn.-Ed. 1, 596; hljóðfylling, Sn.-Ed. I, 650; 
fyllur, sjór, Sn.-Ed. 1, 502; ft 
fylvingur, sverðsheiti, Sn.-Ed. 1, 566; líka = fýlungur, Hkr. 
saga af Sig. Ing. og Eyst., kap. 17; 
fylvingar, fylgsni, Sn.-Ed. I, 298; 2) hnetur, Sn.-Ed. MH, 430; 
fyr = furl, eldur, Sn.-Ed. II, 486, 570; sbr. á engilsaxn. 
Fýr; á þýzku Fewer; á dönsku Fyr; á grísku 7öp; 
fyr {fur eða for), áður; sbr. á dönsku för; 
fyra |= fura), Sn.-Ed. 1, 483; 
fyrir {ur eða for); sbr. á gauzku faur; á engilsaxnesku 
fore; á þýzku fúir og vor; á dönsku for; 
fyrðar, menn, Sn.-Ed. 1, 528, 558, Fms. V, 130; 
að fyrsa |fors) í hvítfyrsa ; 


að 


að 


að 


að 


105 


fyrsta, í fyrstunni, Fms. VI, 158; 

fyrri, fyrra, fyrstur {fur eða for); í fyrra, fyrra dag; en 
firr, firri, færstur, að firra, firrn, firrnindi |sbr. fjarri) ; 

fyrrum, áður; A 

fyrna forn), Nj. 158, Fms. II, 324; 

fyrnir, jötunsheiti, Sn.-Ed. 1, 549; 

fyrning lforn|; 

furnd ffornl, Sn.-Ed. N, 336; 

fyrnska, Fms. MI, 131; 

fyrva, fjara, Grág. II, 125; 

fyrvar? = fyrðar, Fms. 1, 94; 

fyndilegur í tilfyndilegur, Sn.-Ed. M, 38; 

fyndur Tvjer fund-um| í auðfyndur, torfyndur, Fms. VII, 356, 
XI, 55; 

fjörgyn, jörð, Sn.-Ed. 1, 476, 585; 

Fjörgynn {== Fjörgvinnl, faðir Friggjar, Lokas. 26, Sn.-Ed. 
1, 304; 

flykkja og flykkjast |flokk-ur}, Ísl. s. 11, 360, Fms VIN, 81; 

flykra, ill kvennkenning, Sn.-Ed. NI, 629; 

flugur þflugl, Ems. VI, 316; 

flyðra, Sn.-Ed. 1, 579, M, 480; 

flyðri, heilagfiski ; 

flysja lflos|; sbr. flusa; 

flysjungur |flos|; 

flysjungslegur ; 

frygð, Skáldh. 2, 47, 3, 2, 5, 1, 38, Stjórn, 14, 15; sbr. á 
þýzku Freude; á belg. vreugd; á svensku, frögð; 

frygðugur, Skáldh. 7, 11; 

Frysja, á við Osló í Noregi; Frysjubrú, Fms. VINI, 400, 403; 

frysta |frost|; 

fnykur, Fms. X, 213, 379; 

vargynja, Sn.-Ed. 1, 592; 

várkynnd (áð várkunna==vorkenna), Ól. h. 82; 

mykja (mok-a?), nautamykja; sbr. á dönsku Mög; 

myki, Grág. 1, 28, Fms. X, 222: mykikvísl, á ly. Fins. 1, 75; 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


106 


myggla (mugg-a|; sbr. á dönsku muggen og mugne; 

myggla þmugg-a|; 

mygglingur {mugg-al: 

mysa; sbr. á dönsku Myse; 

mylkja? sbr. á engilsaxn. mileian og meoleian; 

mylkingur? í brjóstmylkingur; þó milki, Nj. 120; 

mylgra, B. H.: 

mylgrun, B. H.; 

mylin, sólarheiti, Sn.-Ed. 1, 472; 

mylinn {= mulinn|, tungl, Alv. 15; 

Myl, ey í Suðureyjum, nú Mulben, Fms. VII, 41; ey á 
Norðmæri, Sn.-Ed. TI, 499; 

mylda mold}, þekja moldu, Frump. 16; 

myldinn {mold}, moldarmikill; 

mylskur, frá eyjunni Myl, Fms. VIL, 42; 

mylsna |mul-inn|; heymylsna ; 

Myríður, tröllkonuheiti, Skáldh. 5, 23, 29; 

myrkur, dimma, Fms. HI, 98; sbr. miðamurkr, Fms. 11, 5; 
sbr. á dönsku Mörke; 

myrkur, dimmur, Fms. HM, 314, VI, 342; Myrká; 

myrkleikur, Sn.-Ed. II, 236; 

myrkva ; 

myrkvi; þokumyrkvi, Ems. M, 141; sólmyrkvi, tunglmyrkvi; 

myrkuun ; 

myrgin |== morgunn|, Fms. IV, 248; 

myrja í eimyrja, Fms. MI, 180, Sn.-Ed. I, 486; eigi eins rjett 
eymyrja, Sn.- Ed. Il, 570; sbr. eimvrio, Frump. XCIX; 

myrða morð, Fms. II, 171, IV, 310; 

myrðir morði, sá sem eyðir, Fms.1, 48, Nj. 63, Fms. 11, 314; 

myrra ; 

mylska; 

Myn, árheiti, Sn.- Ed. 1, 479; 

mynnast?! við, til, Fms. 1, 255, Ill, 57, IV, 78, XI, 332; 


1) Þetta orð virðist vera leitt af munnur, og til þess virðist 


einnig benda rithátturinn á þessum stöðum, sem þegar eru nefnd- 


107 


mynni {munnur}, Fms. MI, 215: ármynni, ósmynni; en 
minni, það að muna eptir einhverju; minna á og minn- 
ast á; 
mynntur þmunn-ur|; rangmynntur, stórmynntur, harðmynni- 
,- Grett. 16, 

mynd, Fms. Il, 122, Sn.-Ed. 11, 74; ómynd, ímynd; 

Mynd, árheiti, Sn.-Ed. II, 480; Mynt, Sn.-Ed. 1, 477; 
að mynda mund), Fms. X, 422, G. Súrs. 115; að mynda til, 

Nj. 139; sbr. munda, Nj. 49; ómyndur, óalhentur, Fms. 
VI, 140; að ímynda sjer; 

myndarlegur og ómyndarlegur ; 
að myndu |== mundu|, Fms. X, 222, 249; 

myndun þmynda|; ímyndun. 

Athugasemd. Með því y er myndað úr ui, og hefur að fornu 
fari haft sama hljóð og þessir stafir bornir fram í einu atkvæði, 
en v er upphaflega sami stafurinn og u, þá hafa fornmenn bæði 
sagt og ritað víða y, er vjer nefnum og ritum vi, eins og í. a. 
m. kykr == kvikur, kykvendi — kvikindi; enda er það sjálfsagt, 
að rita skal y, en eigi i, á öllum þess konar orðum, ef v er fellt 
úr; því að þá verður svo að líta á, sem v sje dregið saman við 
hið eptirfarandi 1, en eigi með öllu fallið burt; en sá ritháttur 
er nú úreltur með öllu. Sjá Frump. ísl. tungu, bls. 202 — 208. 

Þá verður þess enn að geta um y, að það hefur sama hljóð 
og y ef gí fer næst á eptir því, og verður því að gæta þess, að 
rita eigi ý, þar sem eigi skyldi eptir upprunanum, þótt hljóðið 
sje flátt í framburðinum; enda má og finna það, hvar y skal rita, 
og hvar ;ý, ef þess er gætt, sem þegar hefur verið sagt í þessari 
grein. Þannig skal rita t. a. m. 9, en eigi g, í þál. tíð samteng- 
ingarháttar, ef “ (eigi ú) er í meginhluta fleirt. þál. tíðar fram- 
söguh.: því að af grönnu hljóði verður hljóðvarpið grannt; t. a. m. 


af flugum verður flygi, af smugum verður smygi, eins og Stats 


ir; en á hinn bóginn er það ritað með 1, Nj. 8, 148, 150, 160, 
Fms. N, 99, 148, 226, og lítur þá svo út, sem fornmenn hafi 
leitt það af minni; og enda þótt sú afleiðsla sýnist langsóttari, 
þá má vel hugsa hana; enda eru þær bækur, sem rita það með 
i, öllu áreiðanlegri. 


108 


af brunnum, 0. s. fry. Í nokkrum orðum verður og granna hljóð- 
ið heyranlegt í sumum myndum, þegar endingin hefst á a eða 
uw; þannig t. a. m. lygar af lygi (eigi lýgi); enda er lygi leitt 
af lugum; eins skal rita lyginn, trygill (af trog). 

Í nokkrum orðum nefnum vjer w, er y skal rita; þannig 


segjum vjer spurja fyrir spyrja, kjurr fyrir kyrr, ufrað, ufrá, 


ufrum, ufrundir, fyrir yfir að, yfir á, yfir um, yfir undir. Hið 
sama finnst og opt hjá fornmönnum, t. a. m. er þeir rita fur = 
fyrir, furr = fyrr, í furstu = í fyrstu, sturkr == styrkr, nið- 
murkr == niðmyrkr, kurtil = kyrtil, o. s. frv. 


14. grein. 
Um ý. 

þessi stafur hefur nú sama hljóð og é, en til forna hefur hann 
haft annað hljóð, sett saman af ú og í. ý er ýmist hljóðvarp af 
ú eða ó, og skal því ý rita, ef í er fram borið, í þeim orðum, 
er ú eða ó kemur fram í sumum myndum þeirra, og eins þeim, 
sem leidd eru af öðrum þeim orðum, þar sem ú eða ó er Í. 

1) ý skal rita í nöfnum, þarsem í er fram borið, ef ú eða ó 
erísumum myndum þeirra; en þetta hljóðvarp á sjer stað í gjör. 
og þol. fleirt. nokkurra kvennkenndra nafna, t. a. m. örú, brýr; 
og eins Í gjör. og eig. eint. af kýr (stofninn kú) og sýr (== svín; 
stofninn sú; sbr. á dönsku So). 

2) ý skal og rita í eint. núl. tíma framsöguháttar þeirra 
sagna, er ú, jó eða jú hafa í meginhluta nafnháttar; þannig t. 
a. m. lúka, lýk; brjóta, brýt: fljúga, flýg, o. s. frv. 

3) Enn skal ý rita í nafnhætti, núl. tíma framsöguháttar og 
'samtengingarháttar, og hluttekningarorði núl. tíma þeirra sagna, er 
ú hafa í meginhluta þál. tíðar, og enn fremur í þál. tíð sam- 
tengingarháttar, ef ú er í fleirt. þál. tíðar framsöguháttar; þannig 


-t. a. m. flýja, {lý, flýi, flýjandi, flýði (þál. tíð framsöguh. flúði, 


fleirt. flúðum); lýja, lý, lýi, lýjandi, lýði (þál. t. framsöguh. lúði, 
fleirt. lúðum): knýja, o. s. frv. Sbr. 12. gr. 
Sögnin trúa er óregluleg í þessu efni, með því þál. tíð sam- 


109 


tengingarháttar er tryði fyrir trýði; en að ölllum líkindum hafa 


fornmenn sagt trýði, en nú skal þó eigi svo rita. 


4) þá skal og rita sný og ný, 0o.s. fry., eint. núl. tíma fram- 


söguháttar af sögnunum snúa og núa. 


5) Þá skal og rita ý í þeim orðum öllum, sem nú skulu 


greind : 


að 


að 


að 


að 


að 


, að 


að 


ýki jeg jókl, Grág. 1, 182; 

ýkinn jeg jók); 

ýkja, ýkjur |jeg jók|; 

ýkja ; 

úgur |óg-ur}, ógurlegur, Sn.-Ed. 1, 608, Fms. I, 179, XI, 8, 
173; fundýgur, Nj. 7; mannýgur; 

ýta út), Fms. VI, 360, VII, 7, Sn.-Ed. 1, 409; 

ýtar, menn, Sn.-Ed. 1, 712, I, 244, Nj. 158; 

ýtir Tútl, sá sem ýtir, Nj. 7, Eg. 68, 75, Grett. 90; 

ýtinn, keppinn, þrályndur; 

ýðgi þúðig-ur| í grunnýðgi, Atlam. 70; harðýðgi, Fms. VII, 
232; 

ýskja = cskja, Alex. 16; 

ýsa, Fms. VI, 385; sbr. á norsku Hyse; 

ýla |= vélal, Fms. V, 161; sbr. á þýzku heulen; á dönsku 
hyle; á latínu ulular e; 

ýlir, mánaðarnafn; 

ýlda fúld-inn}, Fms. X, 379; 

ýlda ; 

ýlur {víll, Fms. 1, 138; 

ýlfa Túlf-ur|, vargynja; 

ýlfast þúlf-ur|, Fms. IV, 60; að forýlfast, hika við, Fms. VI, 
360, ritað foryflðist ; 

ýlfingar í Móðýlfingar | Móðúlf-ur|, SA Di 

úlfur, væl, kvein; 

úlfra ; 

ýlfrun ; 

ýr, bogi, Sn.-Ed. 1, 571, 620, Höfuðl. 15; 

úr eða yýri, úruxi, Eg. 44; 


að 


að 


að 


að 


110 


ýra |úr|; 

ýrinn == ærinn, Frump. 200; 

ýringur eða ýring þúrl, Eg. 44; 

Ýrungur, Óðinn, Sn.-Ed. 11, 556; 

ýf == ýfing, Hkr. Ól. s. helg. kap. 259; 

ýfa, þræta, B. H.; 

ýfa þúf-innl, Fms. II, 145, 249; 

ýfing (úf-inn|; 

ýfinn |= úfinn|, Fms. XI, 292; 

ýfð, ýfing, B. H.; 

fingur, fuglsheiti, Sn.-Ed. 1, 489; 

ýfli í ínnýfli, Fms. TX, 467; dauðýfli, vanýfli, Skuges. 154; 

ma, tröllkona, í ýmugustur ; 

ýmis, ýmist, Nj. 31, Fms. IV, 37, Nj. 5, Fms. III, 90; 

ýmisleikur, óstöðugleiki, breytilegleiki, Fms. Il, 228; 

ýmislegur, Fms. Il, 89, IK, 508; 

Ýmir, jötunsheiti, Völusp. 3, Sn.-Ed. 1, 46, 166; 

kýta |== gýtal, fiskahrogn, B. H.; 

kýtla, berja, B. H.; sbr. á þýzku Kæuttler, slátrunarmaður 
(en kitla; á dönsku kilde); 

kýla (kúl-a| fisk; 2) þenja út (kýla vömb sína); 3) þamba, 
Fms. VII, 190; 

kýli {kúl-a|; blóðkýli, mörkýli ; 

kýll (kúl-a), poki, Sn.-Ed. 1, 144, Fms. VII, 21, Nj. 158; 
blóðkýll, Fms. 1, 317; mjölkýll, Nj. 140; en kéll, vogur, 
Sn.-Ed. 1, 575, Il, 479, 562; 


„ hýrr (kúl, naut, Sn.-Ed. 1, 484; 9) sverð, Sn.-Ed. 1, 564; 


að 


kýfingur (kúfsur) í auðkýfingur, Sn.-Ed. 1, 532; 

klýpa, klýpti, klýpt (fornt), sama sem klípa, kleip, klipið, 
Frump. 48; 

klýping íklýp-al, Frump. 48; 

krýka (krók-ur| í samkrýka!; 

krýki {krók-ur|; handkrýki, lærkrýki! ; 


1) Þessi orð eru í daglegu tali fram borin grönnu hljóði, 


kriki; og sumir rita það einnig svo; en það virðist liggja beint 


2 


við, að leiða þau af krókur, og þá á að rita þau með ýÝ. 


að 


að 


að 


að 


átal 


krýna {krón-a == kóróna|, kóróna; 

krýning {krón-a = kóróna}; 

knýta (knút-ur|, Fms. IV, 347; 

knýti |knút-ur); 

knýtill (knút-ur|; knýtilskauti ; 

gýgja, gýgur; hafgýgja; sbr. hafgúga ; 

Gýgur, tröllkona, Sn.-Ed. 1, 58 ;;2) öxi, Sn.-Ed. 1, 569; margýgur, 
Frump. 116, Fms.IV, 56; en gígur, gjá, og gígja, hljóð- 
færi, og gégjari, sem leikur á gígju; 

gýta Tgjót-al, fiskahrogn; sbr. gota, kýta ; 

gýfingur, steinn, Sn.-Ed. 11, 494; 

gýma, jörð, Sn.-Ed. 1, 585, Il, 482; 

Gýmir, jötunsheiti, Sn.-Ed. 1, 120, 549; 2) GEgir, Sn.-Ed. 
1514 

Gyýmnir = Gýmir ; 

glý, gleði, Sn.-Ed. 1, 494, Hamd. 7; sbr. á engilsaxnesku 
gleo; 

gljja í augum; 

glýja, gleðja, Fms. 1, 50, Völusp. 38, Eg. 44? sbr. á engil- 
saxnesku glco; 

glýjaður, sá sem gleður, í svangljjaður ; 

gljjuður, sjór, Sn.-Ed. 1, 574, 1, 479; 

glýr, hlátur, B. H.; 

grjjandi, apturelding; sbr. á dönsku grye, Daggry; 

grýta, pottur, Fms. VII, 232; 2) skjöldur, Sn.-Ed. 1, 572; 
sbr. á dönsku Gryde; 

grýta |grjótl, Sn.-Ed. 11, 287, Fms. V, 222; 

grýti |grjót| í stórgrýti, blágrýti; 

Grýtingur, bær í Noregi, Fms. MI, 41; 

grýttur grjót), Sn.-Ed. 1, 620; 

grýttur grút-ur|, t. a. m. grýtt lifur; 


„ grýtlingar, óróamenn, Fms. IX, 306; 


Grýla, tröllkona, Sn.-Ed. 1, 551; 2) tóa, Sn.-Ed. I, 490; 3) 
bókarnafn, Fms. VII, 3; sbr. á þýzku gröulich; á 
dönsku grwelig; 


að 


að 


að 


að 


112 


gnýr |gnú-al, Fms. X, 265, Nj. 157; vindgnýr, orustugnýr, 
Þorgnýr ; 

hý, lítið hár, Sturl. 1, 13; 

hý (hjúl| í hýnótt, Skírnism. 44, og hývíg, Grág. 1, 190; 

hýi (hjúl, heimamaður; 

hýjungur (hýl; 

hýða |húð|, Grág. 1I, 179, Fms. VI, 187; 

hýði Thúð|; en híð, bæli, Grett. 21, Vígagl. 3; sbr. á norsku 
es 

hýðing {húðl, Grág. II, 179; 

hýsa (hús); innhýsa, Fms. VI, 14; úthýsa, Fms. 11, 225; 

hýsi (hús; alhýsi, úthýsi, Grág. 1, 11; 

hýsing |hús|; 

Hýsingur, mannsnafn, Fms. X, 168; 

hýsingur hús| í innhýsingur, Sn.-Ed. 1, 560; 

hýr, glaður, Sn.-Ed. 1, 640; óhýr; 

hýra, blíða; 2) velgja; 

hýra, gjöra greiða, B. H.; að hýrast, láta sjer lynda; en híra 
við, vera kyrr, Grág. I, 72, 212; 

hýrlegur; óhýrlegur, ófrýnilegur, Fms. X, 35, III, 191; 

hýma, B. H.; 

Hýmir == Ýmir, jötunn; 

hlý eða hlýr, hiti, Fms. Vi, 251; ofhlý, Alv. 23; sbr. hlýr; 

hlýða, súð, Fms. XI, 295, 304; 


að hlýða (hljóðl, Nj. 156, 44; 


hlýðisamur (hljóð), Fms. VI, 140, Ísl. s. 11, 198; 

hlýðinn Thljóð|, Fms. X, 317; 

hlýðni (hljóð), Frump. 166, Fms. V, 3; 

hlýr (að hlú-al, heitur; sbr. á engilsaxnesku hlywa, heitur, 
hleo, skjól; á dönsku Ly; 

hlýr og hlýri, kinnungur, Nj. 17, Sn.-Ed. 1, 306, 584; sbr. 
á engilsaxnesku hleor, andlit; 

hlýra í tárughlýra, grátin, Ghv. 9, og úrughlýra, Gkv. 2, 5; 

hlýri fisksheiti, sjá lýr; 

hlýri, bróðir, Sn.-Ed. 1, 534, 462, 1, 475; 


að 
að 


að 


að 


að 


að 


að 


= að 


113 


hlýrn, dægur, Sn.-Ed. 11, 569, B. Hít. 59; 

hlýrnir, himinn, Sn.-Ed. 1, 470, 592; 

hlýna |hlú-a), verða heitur; 

hrýta fhrút-ur}, B. H.; 

hrýting |hrút-ur|, B. H.; 

hrýfi Lhrjúf-ur|, kláðsýki, Frump. LXXIV; 

hnýta |= knýtal; 

hnýting |hnút-ur == knútur|; 

hnýtla fhnút-ur = hnútur; 

hnýðingur (hnúð-ur), hvalsheiti, Sn.-Ed. 1, 580, Íl, 481, 564, 
Skuggs. 29; 

hnýsa og hnýsast Injós-n|, Eg. 44, Háv. 140; 

hnýsinn njós-n|; 

hnýsni (hnýsinn|; 

hnýfill, Fms. X, 170; 

hnýflóttur, Fms. VII, 243: 

tj |= tví) í týhraustur, týspakur, Sn.-Ed. 1, 98; týmargur, 
Fms. VI, 80; 

týja |= tjóal, hjálpa, Nj. 156; fulltýja, Fofn. 6; 

Týr, einn af ásum, Sn.-Ed. 1, 98; týsdagur, Fms. VI, 295: 
en tér, orðstír ; 

týra |tór-al, ljós; 

týra |= tóral; 

týri í æfintýri, Fms. Hl, 89; sbr. á þýzku Abenteuer; á 
dönsku Eventyr; 

týna tjón), missa, Fms. K 269, Nj. 3; en téna, lesa saman, 
telja upp, og téningur, safn; 

tjnir (tjónl, sá sem fyrirfer; randatýnir, Fms. X, 57; 

týnsla |tjónl, það að glata; 

trýta, kvaka, Hamd. 18; 

trýni |trjón-a}, Fms. II, 13; 

dý |dú-al, veita; 

dýr, kvikindi, Sn.-Ed. 1, 638, Fms. V, 247; hreindýr, bjarn- 
dýri, Nj. 23; sbr. á engilsaxnesku deor; á dönsku 
BEJKRS 

8 


að 


að 


að 


að 
að 


114 


dýr, dýrmætur, ágætur, Ísl. s. 1, 164, Nj. 146; sbr. á engil- 
saxnesku deor og dyre; á þýgku thewer; á dönsku 
dyr; 

dýrka {dýrl, Ems. X, 274, Frump. 149; 

dýrkari (dýr); 

dýrkun (dýr|; 

dýrð |dýr|, Frump. 160, Fms. IV, 45; 

dýrðarsamlegur (dýrð), Fms. IV, 34; 

dýrðlegur |dýrð|; 

dýrðlingur dýrð|, Fms. V, 143; 

dýrlegur, og atv. dýrlega (dýr), Fms. X, 223; sbr. durliet, 
Fms. X, 415; durligar, Fms. X, 416; durligastr, Fms. 
X, 418; 

dýrlingur |== dýrðlingur|, Frump. LXI; á engilsaxnesku 
dyrling og deorling; 

dýna |dún-nl|, Nj. 63, Fms. III, 86; 

dýpa |djúp|; 

dýpi djúp|; 

dýpt |djúpl; 

dýfa, það að fara í kaf; 

dýfa, láta fara í kaf, Frump. 141; sbr. á engilsaxnesku du- 
féan; á dönsku dyppe; 

dýfill í tordýfill, eins konar skorkvikindi, Dropl. 9, 10, il; 
sbr. á sænsku tordyffel; á norsku Tordyvel; 

dýfing (dýf-a) ; 

dýflissa, Fms. III, 154; 

Diýflinn, borg á Írlandi, Nj. 156; sbr. á ensku Duðlin; 

drýgindi (drjúgur); ódrýgindi ; 

drýgja |drjúg-ur), gjöra drjúgan; 

drýja, fremja, Nj. 7, Sn.-Ed. 1, 74; sbr. drugpi, Fms. X, 
392; drugt, Ems. X, 405; 

drýsill í drýsildjöfull, Fms. MI, 201; 

drýldinn |= drúldinn|; 

Þýða Fþjóð| í alpýða, Fms. X, 264; sbr. alpupo, Fms. X, 
401; alþýðlegur, Sn.-Ed. 1, 09; 


RS TR 1. 


115 


Þýða, þokki, Skuggs. 80, Ol. h. 79; 
að þýða, skýra, Fms. X, 170, Sn.-Ed. 1, 4; þupíse, Frump. 83; 
sbr. Frump. 48, ath. 3; sbr. á þýzku deuten; á dönsku 
tyde; en þíða jörð; 
að pýðast, fella sig við, Fms. IV, 289, Skuggs. 79, 80; 
þýði (pjóð| í illpýði, Fms. V, 70; 
Þýðing, útlegging, Sn.-Ed. H, 12; 
Þýður, viðfelldinn, Nj. 45, Sn.-Ed. 1, 444; óþýður, Fms. I 
19; Þýður hestur; en þíð jörð; 
býður þjóð) í alpýður, alþjóðlegur, Fms. V, 351 ; 
Þýðverjar {= Þjóðverjar|; 


? 


Þýðverska |= þjóðverska|; 
Þýðverskur {== þjóðverskurl, Fms. X, 161; líka þýðerskur, 
Fms. VIL, 248; 
Þýskaland, Fms. 1, 119, X, 245; sbr. á þýzku Deutseh- 
land; á dönsku Tydskland; 
Þýzkur, Ems. XI, 443; sbr. á þýzku deutsch; á dönsku tydsk; 
býr, ambátt, Fms. 1, 50, Ghv. 15, Helg. Hund. 2, 2, Rígsm. 
103 
Þýfi Lnjóf-ur|, stuldar, Sonart. 1; átuþýfi, Grág. 11, 165; 
Þýfð Lpjóf-ur}, bjófnaður, Grág. 11, 94, 146, Fms. V, 27; 
að Þýfga þjófur; 
Þúýfður Tpúf-al, Fms. TI, 207; 
Þýfska Tnjóf-url; 
að þrýsta, Ems. Il, 115, IV, 172, VI, 311; sbr. á ensku 
thrust; 
þrýstir, sá sem þrýstir, Fms. Í, 63, VI, 428; 
þrýsting ; 
að sýkjast |sjúk-ur|; sbr. sucpesc, Fms. X, 410; 
sýki |sjúk-ur|; 
sýking Tsjúk-ur|; 
sýkn, saklaus, Atlam. 97, Fms. II, 208; 2) sýkn dagur, virk- 
ur dagur; 
sýkna, Grág. I, 94, Fms. VI, 119; 
sýja, umfar á $kipi, Sn.-Ed. 1, 254, 324, 583, II, 482, 565, 
=, gx 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


116 


625; en sía, 1) neisti, Sn.-Ed. J 42, 50; 2) járnmilti, 
Sn.-Ed. 1, 288; 

sýta |sútl, Fms. Ill, 28, Sn.-Ed. 1, 230; 

sýting |sútl, Fms. X, 290; 

sýsa, sýsla, Hkr., Haraldar saga harðr., kap. 73; 

sýst, starf, Fms. X, 179; 

sýsl, sýsla, Fms. VI, 333; sbr. á dönsku Syssel; 

sýsla, starf, Frump. 158, Fms. IV, 276; búsýsla, Fms. IV, 
35; Eysýsla, Ösel, Nj. 30; 


sýsla, starfa, Fms. VIII, 116; sbr. á dönsku sysle; 

sýslega, fljótlega, Fms. XI, 152; 

sýslun ; 

sýla (súl-a|, frjósa, Eb. 40; sbr. á engilsaxnesku sul og syll, 


eins konar tól, til að hreinsa plóg; á dönsku Syl, alur; 
en séli, síld; 

sýr (bol. sé, Grág. TI, 194, Sn.-Ed. I, 486; 2) nafn Freyju, 
Sn.-Ed. 1, 114, 557; 3) viðurnefni, Sigurður sýr, Fms. 
IV, 75; sbr. swrar, Fms. X, 405; 

sýra (súrl, Nj. 130; sýruker, G. Súrs. 7; 

sýra |súr| ; 

Sýrland, Fms. 1, 275; sbr. á latínu Syria; 

Sýrnadalur |= Súrnadalur|, Fms. IX, 465; 

sýn |= sjónl, Ems. X, 279, Sn.-Ed. I, 78; sbr. framsun, 
Fms. X, 392; 2) sól, Sn.-Ed. 1, 593; 

sýna sjón, Fms. MI, 84, V, 222, Fms. X, 280; 

sýni |sjón|; til sýnis, Fms. VI 362; ásýni, Fms. X, 284; af- 
sýni, rjettsýni, víðsýni, missýni, Fms. V, 282; 2) sól, 
Sn.-Ed. II, 485; ú 

sýnilegur, og atv. sýnilega, Fms. V, 34, HM, 188; ósýnilega, 
Fms. X, 330; 

sýnir, sá sem auðsýnir, Plac. 20; 

sýning |sjónl, Grág. II, 83; auðsýning, Sn.-Ed. 11, 184; mís- 
sýning ; 

sýnd |sjón| í ásýnd, Fms. TI, 137; tilsýndar ; 

sýndur {sjón}, sjáandi, Nj. 23; 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


117 


sýnn (sjón), sjáanlegur, Fms. V, 263, 306; auðsýnn, Fms. 
IV, 35, Sn.-Ed. 1, 142; ósýnn, Fms. IV, 103; 2) sjá- 
andi, einsýnn, skammsýnn, starsýnn, Nj. 34; rjettsýnn, 
Fms. IV, 112; 

ský, Fms. VI, 10, X, 241; sbr. á ensku sky; á dönsku 
Skys 

skýjaður |skýl, Fms. IV, 245, Ól. h. 25; 

skýla (skjól; 

skýla |skjól!, Ól. h. 41 

skýli (skjól; 

skýli í skýlihögg, Fms. 1, 218; 

skýlir (skjól) í gimskýlir, skjöldur, Sn.-Ed. 1, 572; böðskýlir, 
Sn.-Ed. 1, 572; 

skýr, greindur; ljós; frægur, Fms. VI, 102, Sn.-Ed. 1, 700, 
Frump. 49; en skór, hreinn; skért silfur, Sn.-Ed. 1, 78; 
skír maður eptir járnburð; 

skýra, útlista; sbr. seura, Fms. K, 377; en skæra, hreinsa; 
skéra silfur; skéra barn; 

skýra |skúrl, væta, Eg. 44; 

skýring |skýr-a); sbr. sevring, Frump. 154; 

skýrleikur, greind; 

skýfa (skúf-al, Fms. 1, 173, Il, 168; auðskýfandi, Fms. V, 
360; 

skýftir {skófl-a| í gullskýflir, Hkr., Hákonar s. góða, kap. 8; 

skýfll, sjá skyflt; 

skrýtingur, fuglsheiti, Sn.-Ed. TI, 489; 

skrýða |skrúðl, Sn.-Ed. MH, 44; sbr. seruðder, Fms. X, 417; 

slerýðir {skrúðl, sá sem prýðir, Harms. 19; 


skrýfa |skrúf|, gjöra úfið, ms. VI, 375; sbr. skrúfhárr, Fms. 
X, 420; 

Skrýmir, jötunsheiti, Sn.-Ed. 1, 146, 550; 2) sverð, Sn.-Ed. 
I, 564; 


stýla; sbr. á ensku style; á þýzku Styl; 
stýll; 
stýra |stjór-il, Nj. 83, Fms. IV, 42; sbr. stært, Fms. X, 395; 


118 


stýri |stjór-il, Sn.-Ed. 1, 540, 646; 
stýrir |stjór-i| í bragarstýrir, Sn.-Ed. 1, 392; hjaldursstýrir, 
Sn.-Ed. 1, 650; brimdýrsstýrir, Sn.-Ed. 1, 690; 
stýring |stjór-i| í tilstýring, Fms. TI, 68; 
að stýfa |stúf-url, Sn.-Ed. I, 662, Fms. XI, 298; 
stýfir (stúf-ur|, Sturl. X, 10; 
stýfing |stúfzur|; 
stýfingur |stúf-ur| í alstýfingur, Grág. ll, 160; 
strý, úrkembingur úr hör, Fms. VINI, 341; 
strýking |strjúk-a|; 
að strýkja |strjúk-a|; 
slý ; 
slýja, lýja; 
að snjja |== snjó-a| (fornt), Sn.-Ed. 1, 676; 
snýta ; 
að snýta, Fms. II, 147; sbr. á þýzku sehnöutzen; á dönsku 
snyde; 
spýir (spú-al, sá sem spýr, í glóspjir, Ísl. s. 1, 211; 
spýja |spú-al, Eg. 74, Fms. IN, 128; 
spýta |spú-a|; blóðspýta; sbr. á dönsku Spyt; 
spýta, trjespýta, Sn.-Ed. TI, 431, 515; 
að spýta |spú-al, Sn.-Ed. I, 216, 222; sbr. á dönsku spytte; 
spýting, hráki, Lb. 15; 
spýtingur í blóðspýtingur ; 
lýja |lýja, lúði); bandlýja ; 
að lýta |ljót-ur}, Sn.-Ed. 11, 48; 
lýti ljót-ur|, Frump. 58, Sn-Ed. 1, 344; sbr. á dönsku Lyde; 
lýtilegur, ljótur; 
lýtir {ljót-url, sá sem lýtir, Fms. V, 249; 
Lýtingur, mannsnafn, Nj. 99; 
lýður |ljóð-|, Fms. X, 278; sbr. lupinn, Fms. X, 380; 
lýsa |ljós|, hvíta; 
lýsa, fiskur, Sn.-Ed. 1, 578, 11, 480, Fms. VI, 376; 
að lýsa ljós, Fms. IV, 258; 2) gjöra kunnugt, Grág. I, 15, Nj. 
6; 3) gefa sjón, Frump. 154 (ritað user) ; 


að 
að 


að 


að 


að 


að 


1183) 


lýsi (ljós) í nýlýsi, Ól. h. 51; lýsitollur, ljóstollur; lýsigull, 
Sn.-Ed. 1, 178; 2) feiti úr lifur; 

lýsing Tljósl, birting, Fms. Il, 195, IV, 151; löglýsing, Nj. 
8, og víðar; 

lýsting Tljóst-a|; = 

lýxka (lýð-ur|, Frump. 93, Fms. KI, 78; mállýska ; 

lýskaður (lýð-ur|, siðaður, Fms. 1, 134; 

lýr, fisksheiti, Sn.-Ed. 1, 579, Il, 480; lýsheimur, Sn.-Ed. 1, 
632; lýslóð, Sn.-Ed. 1, 658; 

lýra, ormur, Fms. IV, 91; 

lýri == hlýri; 

lýrittur og lýritti, Nj. 56, Grág. 11, 82; 

Lýbika, Fms. X, 22; sbr. Liiðek; 

rýgur, kona, Sn.-Ed. 1, 410, 536, 558; 2) tröllkona, Sn.- Ed. 
1509 

rýg í rýgjartó, Fms. V, 101; sbr. ruckiarto, Fms. X, 898; 

rýing Þrýja, rúðil; 

rýta, um svín, Háv. 84, þ. hreð. 20, Herv. 41; 

rýða |= rjóð-a|; 

rýr, Nj. 61, Fms. VI, 267; sbr. á gauzku ríurs; 

rýra, Fms. IV, 13, Merl. 1, 35; 

rýrir, sá sem rýrir, Fms. IX, 302, Sn.-Ed. 1, 406, Nj. 78; 

rýrka ; L 

rýrð ; 

rýrlegur ; 

rýrna; 

rýrnun ; 

rýna |rún|, Rígsm. 11; 

rýni, sjón, Sonart. 18; 

rýnir, beinhákall, B. H.; 

rýning ; 

rýninn, sá sem kann rúnir; 2) vitur, í fullrýninn, Atlam. 11; 

rýndur í samrýndur; 

rýnn |rún)| í glöggrýnn, Fas. 1, 212; 

rýnni (rúnl, kunnátta, Sn.-Ed. II, 26 (prentað rynni); 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


120 


rýma rúm), Fms, IV, 239, VI, 35, X, 15; en að ríma í 
skáldskap; rém, réma; 

rými (rúm; órými, útrými, landrými, hálfrými, Fms. X, 157; 

rýmka rúm); 

rýmnir rúm} í Sessrýmnir, Sn.-Ed. 1, 96; 

ný, nýtt tungl, Sn.-Ed. 1, 56; 

ný í Orný, Fms. Ill, 107; Hróðný, Nj. 99; Dagný, Fms. 111, 
175; Þórný, Fms. V, 267; Signý, Fms. Ví, 109, o. 
8, ÍTy.; 

Nýi, dvergsheiti, Sn.-Ed. 1, 64; 

nýja, endurnýja, Fms. TI, 168; 

nýjung, Ems. VI, 120; 

nýta Tnjótal, Fms. TV, 129; ónýta, Nj. 22; hagnýta; en níta 
== neita; 

nýtanlegur fnjót-a|; 

nýtilegur og nýtlegur, og atv. nýtilega Tnjót-al, Fms. IV, 39; 

nýtir Injót-al, sá sem nýtir, B. Hít. 38; 

nýtinn fnjót-al; ónýtinn; 

nýtur Tnjót-a|, Fms. IV, 66, IX, 457; ónýtur, Nj. 145; 

nýtni Lnýtinn|; 

nýsa = hnýsast; 

nýlegur, og atv. nýlega, Fms. X, 872; nýla, Sn.-Ed. I, 458; 

nýr, Fms. X, 157, 399, Nj. 58; sbr. á gauzku níujis; á 
engilsaxnesku miwe; á ensku new; á þýaku neu; á 
dönsku og sænsku ny; 

Nýr, dvergsheiti, Sn.-Ed. 1, 66; 

nýra; hafnýra, Sn.-Ed. 1, 268; sbr. á dönsku Nyre; 

pýta Ípút-a); 

prýða Tprúð-ur}, Frump. XVII, Fms. X, 318; að óprýða; 
sbr. á dönsku pryde; 

prýði (prúð-ur|, Fms. VI, 1, 364; óprýði, Frump. 106 (ritað 
oppröpar); hirðprýði, hjartaprýði, siðprýði ; 

prýðilegur, og atv. prýðilega prúðzur|, Fms. IV, 232; sbr. 
prvþþilega, Frump. 106; 

prýðir Iprúð-ur}, sá sem prýtir, Í aldurprýðir, Harms. 50; 


þa 


að 


að 


að 


að 


121 


bý, býfluga, Höfuðl. 15, Sn.-Ed. I, 76, ll, 264; sbr. á engil- 
saxnesku eo; 

býta |bút-ur}, Skáldh. 2, 35; sbr. á dönsku bytte; 

býti ; 

býtir, sá sem út býtir, Skáldh. 1, 7, 16; 

býsn, Fms. KI, 10, 64; 

býsna, Fms. V, 199, X, 261; 

býli (bóll; híbýli, Fms. TI, 116, Nj. 38, 49; tvíbýli, sambýli, 
(A 

Býleistur, bróðir Loka, Sn.-Ed. 1, 104; 

býlingur (ból) í frumbýlingur ; 

býll (ból) í árbýll, Fms. V, 314; harðbýll; 

býr (búa, bjó), bær, staður, Fms. IV, 136, VII, 10; sbr. á 
dönsku By; 

blý, Fms. IX, 421; blýbönd, Fms. X, 172; 

brý, tröll, Sn.-Ed. TI, 494; 

Brýja, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. 1, 551; 

brýði |brúð-ur| í afbrýði, vandlæti, Gkv. 1, 10, Hkr. Yng- 
lingasaga, kap. 24; 

brýna brún}, 1) brýna ljá, Sn.-Ed. I. 220, Ísl.s. 11, 348; 2) 
brýna skipi, Fms. 11, 93, Nj. 12; 

brýndur brún == augabrún| í sambrýndur, skolbrýndur, 
ljettbrýndur, o. s. frv.; 

brýni Jörúnl, Ísl. s. 11, 348; 

brýning (brún|; 

brýnsla förún|; 

brýnn (brún =—— augabrún| í Jettbrýnn, þungbrýnn ; 

brýnn, beinn, ber, Fms. 1, 299, Sn.-Ed. ÍI, 22, Band. 18; 

fá, Sturl. 1, 13; 

fýsa |fúsl, Fms. V, 103, Nj. 83; sbr. fusti, Fms. X, 387; 
fvsasce, Frump. 161; 

fýsi Ifúsl, Fms. VI, 318, Sn.-Ed. 1, 8; góðfýsi, Fms. V, 182; 
heimfýsi ; 

fýsilegur, og atv. fýsilega |fús|, Frump. 189, Nj. 76, Fms. 
I239 


að 


að 


að 


að 
að 
að 


að 


að 


fúsinn |fúsl, fús, Eg. 82; 

fýst |fúsl, fýsn, Fms. X, 340; góðfýst, Fms. Il, 225; 

fýsn Ifúsl 

fýla (fúl-), Fms. X, 213, Lilja 73; mannfýla, Nj. 51, 54; 

fýla |fúl-l), ýlda; 

fýlingur {fúl-), votsiðri ; 

fýling og fýlingur, fugl, Sn.-Ed. Il, 489, Fms. VII, 232; 

fýlungur = fýlingur ; 

Fyýri, á í Svíþjóð, Sn.-Ed. 1, 396; Fýrísvellir, Fms. V, 249; 

flý, viðurnefni, Fms. VIII, 129; 

flýjanlegur flýja, flúði| í óumflýjanlegur : 

flýta Eíjót-url; 

flýtir l{jót-ur), 1) hraði; 2) sá sem flýtir, Nj. 62; morðflýtir, 
Sn.-Ed. 1, 650; herflýtir, Ems. V, 7; 

flýra, vinalæti, B. H.; flýrulegur, vinalegur, B. H.; 

flýra, láta vel að, B. H.; 

frýja, Fms. IV, 308; fryjuorð, Nj. 73; 

frýja, Nj. 38, 146, Fms. IV, 98; 

frýsa = fnýsa; 

frýna sig, B. H.; sbr. á þýzku frohn, heilagur, tigulegur, 
fallegur; á ensku frown, gretta sig; 

frýnilegur; ófrýnilegur ; 

frýnlegur í ófrýnlegur, Fms. 1, 303, II, 101, X, 35; 

frýnn; ófrýnn, Ems. IV, 319; 

fnýsa, Fms. X, 187, Sn.-Ed. Il, 326; sbr. fnustu, Sn.-Ed. |, 
418; 

mý, Sól. 53; 

mýgir |múg-ur?|, sá sem eyðir, Sn.-Ed. Il, 498, Fms. X, 
424; fólkmýgir, Eg. 58, B. Hít. 31; 

mýgja |múg-ur), eyða, Fms. V, 348; sbr. á engilsaxnesku 
mawan; á ensku mow, skera korn; 

mýking þmjúk-ur| ; 

mýkindi (mjúk-ur|; 

mýkja og mýkva (mjúk-ur). Fms. Á, 288, 331; 

mýkt fmjúk-ur|; 


123 


Mýsingur, sækonungsheiti, Sn.-Ed. 1, 376; 

mýsla |mús| ; 

mýslingur (mús|; 

að nýla |múl-l), t. a. m. naut; ómýldur; 

mýlingur í hvítmýlingur, ör, Sn.-Ed. 1, 570, 1, 478, 561, 
621; 

mýll, hnöttur, Sn.-Ed. 1, 540, Fms. X, 205, 206; herðimýll, 
Sn.-Ed. 1, 372; 

Mýlnir, hestsheiti, Helg. Hund. 1, 50; 

mýri, áður mýrr |mó-r|, Nj. 152, Fms. V, 51; sbr. muri, 
Fns. X,387; sbr. á engilsaxnesku mor; á ensku noor; á 
þýzku Moor; á hollenzku moer; á dönsku Myre; 

mývill, már, Fms. I, 328; sbr. á engilsaxnesku og ensku 
mew; á þýzku Mewe og Möwe; 


15. grein. 
Um au. 

Með þessum lausaklofa táknum vjer í rauninni það hljóð, sem 
oí hefði, fram borið í einu atkvæði; er það hljóð óvillugjarnt. Þó 
ber þess að geta, að þar sem au hefur áður verið, er nú komið 
u í stað þess í sumum orðum, og mun þó eigi vert, að breyta til 
hinnar fornu myndarinnar, ef uw hefur náð fullri festu; en sjeu 
báðar myndirnar tíðkanlegar, þá skal hafa hina upphaflegri mynd- 
ina, og rita t. a. m. aurriði, en eigi urriði, gaupnir, en eigi 
gupnir; en á hinn bóginn mun flaum nú vera með öllu úrelt, 
og því eigi vert að taka það upp aptur fyrir fhgm. Aptur er au 

"komið fyrir w í baukur, fyrir buðkur, og bendir danska orðið 
Bödker einnig til þess. Enn fremur skal rita sautján og saut- 
jándi, en eigi seytján og seytjándi, þótt þær myndir finnist. Ept- 
ir upprunanum ætti að vera sjautjún og sjautjándi, en þær mynd- 
ir mundu nú þykja óviðfelldnar. 

Í eint. þálegrar tíðar framsöguháttar ýmissa sagna, er megin- 
hluti þeirra endar á g, skiptist, einkum í fornmálinu, aug á við 
ó, eins og t. a. m. flaug og fló, smaug og smó, laug og ló:; er 


124 


það hvorttveggja, að aug er upphaflegra en ó í þessum rðum, 
enda nú miklu tíðhafðara og viðkunnanlegra. 


Athugasemd, Fornmenn rituðu opt þennan lausaklofa einni 
mynd, rituðu a). 


16. grein. 
Um ey. 

Þessi lausaklofi er hljóðvarp af au (e af a, y af w), en með 
því y hefur nú fengið sama hljóð og é, verður hljóðið í ey hið sama 
og í ei; en áður hefur það verið að nokkru frábrugðið, að sínu 
leyti eins og y hefur að hljóði sínu til verið frábrugðið 2; enda 
breytist ey t. a. m. í dönsku í ö, þar sem ei breytist í e. Með 
því ey hefur sama hljóð og ei, getur framburðurinn að engu leið- 
beint, hvar hvern lausaklofann skuli rita, og verður því að leita 
upprunans, og rita þar ey, sem au er í frumorðinu. 

1. ey skal rita, ef ei er fram borið, í þeim orðum, sem au 
hafa í sumum myndum, og er það helzt í eint. núl. tíma framsögu- 
háttar sagna; þannig t. a. m. €ys af ausa, eyk af auka, hleyp 
af hlaupa; enn fremur í þál. t. framsöguh. og samtengingarh., 
sagnarbót og hluttekningorði lið. tíma af kaupa (keypti, keypt, 
keyptur; auðkeyptur, dýrkeyptur, o. s. fry.). Þá er það í þriðja 
lagi í eint. nafnsins eyrir, Íleirt. aurar. 

2. ey skal og rita í þeim orðum, er nú skulu greind: 

ey, hólmur, Nj. 69, Fms. X, 167; sbr. ay, Fms. X, 391; 
eyland, eybyggjar, Eysteinn, Eyvindur, o. s. fry.; sbr. 
á dönsku Ö; 

ey, ávallt, í ýmsum samsetningum, t. a. m. eygló og eyglóa, 
sól, Alv. 17, Sn.-Ed. 1, 472; eyviti, eldur Eg.56; en ei 
eg eigi, ekki; 

eyingur í Suðureyingur, Færeyingar, Flateyingar, 0. s. frv.; 

eyki, akfæri, Dropl. 26; 

eykinn, mannýgur (um naut); 

eykur, akdýr, Nj. 30, Fms. V, 20, 249; sbr. á dönsku Ög; 
en étk, eikur, trje; 


að 
að 


að 


125 


eykt, þrjár stundir; að fornu líka == nón, Sn.-Ed.1, 510, Ísl. s. 
1, 329, Fms. XI, 136, Grág. 1, 26; 

eygir == ægir, sá sem hræðir, Sn.-Ed. 1, 256; 2) sverð, Sn.- 
Ed. Í, 566; 

eygur (aug-a| í fasteygur, bjarteygur, Fms. IV, 38; fagur- 
eygur, Fms. IV, 38; óláeygur, snareygur, o. s. fry.; 
Bileygur, Báleygur, nöfn Óðins, Sn.-Ed. 15:86, 

eygja |== ægjal, hræðast, Sn.-Ed. 1, 310; 

eygja (aug-a|; 

eygður (aug-al, Fms. IV, 38; sbr. augðr, Nj. 25; eineygður, 
inneygður, úteygður ; 

eygður Í manneygður; sjá ýgur; 

eygla Taug-al, baugótt ær; 

eyglóttur (aug-al, baugóttur (um sauði); 

eyja {== ey}; 

eyða (auð-ur|; landeyða, Fms. TV, 126; en eiða, móðir; 

eyða (auð-ur|, Fms. IV, 44, Nj. 18; óeyddur, gjöreyddur ; 
sbr. á dönsku öde, ödsle; 

eyðanlegur (auð-ur|; 

eyði (auð=ur|; eyðimörk, eyðiland; en eiði, tangi, grandi; eið- 
ur, svardagi ; 

eyðilegur (auð-ur}, Fms. V, 7; 

eyðir |auð-wr, sá sem eyðir, Sn.-Ed. 1, 408, 700; 

eyðing auð-ur|, Lilja, 90; 

eyðsla (auð-ur|; fjáreyðslumaður, Fms. IM, 83; eyðslusemi; 

eysill (aus-a)}, lítil ausa; 2) viðurnefni, Fms. X, 116; 

eyskur {ey| í suðureyskur, Fms. X, 131; færeyskur, Fms. IV, 
285, 0. #. Írv.s 

eysta ; 

eystri (ausi-ur}, Nj. 5, Fms. VI 435; Eystrasalt ; 

eyra, Frump. 43, Nj. 43; á gauzku auso; á þýzku Ohr; á 
dönsku Öre; á sænsku öra; 

eyri (aur), Nj. 91, Fms. X, 269; sbr. ayronom, Fms. X, 411; 
sbr. á dönsku Ör í Helsingör, Korsör; en eir, vægð; 
að eira, vægja; Eir, ein af ásynjum; eir, málmtegund; 


að 


að 
að 


að 


að 


að 


að 


að 


126 


eyringur |aur-ar| í tólfeyringur, Grág. 1, 198; tvZeyringur, 
Fms. 11I, 105; 

eyrr í Duneyrr, hjartarheiti, Sn.-Ed. Í, 74; 

eyrður Teyr-a|; lafeyrður, langeyrður ; 

eyrskur {== ærsk-ur|, ólmur, Atlak.32; sbr. á norsku örsken; 

Eynir, íbúar Eynafylkis í Noregi, Fms. IV, 237, X, 183; 

eyma? (óm-ur|; 

eymur? hljómur; en eimur, eldur; 

eymd (aum-ur|; 

eymdarlegur þeymd|; 

eymstur (aum-ur|, aumleiki, sársauki ; 

eymstra þaum-ur|; 

keyra, Nj. 37, 59, Fms. IV, 136; sbr. á dönsku at kjöre; 

keyri ; 

keyrir, sá sem keyrir, Ísl. s. 1, 223; 

keypi kaup-a| í hagkeypi, Fms. V, 256; umkeypi, samkeypi, 
Fms. 11, 96; ókeypis, Fms. XI, 301; 

keyf, B. H.; 

keyfa; B. H. dregur það af kóf; en mundi það eigi vera == 
geyfa, af gauf; sbr. kýta == gýta, af gjóta; 

kleyfis (klauf| í afkleyfisorð, Sn.-Ed. 1, 690; afkleyfissamstafa, 
Sn.-Ed. 1, 684; en kleif = klif; 

kleyfur fjeg klauf, sem verður klofinn; ferkleyfur ; 

kneyta, setja saman, Nj. 44; 

kneytir, sem heldur um, B. Hít. 36; 

kneyfa, þamba, drekka í einum teyg, Eg. 74; 2) brotna, Fms. 
11:.205; 

kneyfir, sá sem knýr, Sn.-Ed. 1, 298; 

kveykja, Nj. 185; sbr. eldsgoco, Frump. 57; 

kveykja, Nj. 195, 130; kveykva, Nj. 130, Grág. 1, 16; sbr. qu0%, 
Frump. 82; gvocpi, Frump. 182; 

kveykir, eldur, Sn.-Ed. Il, 486; 

gey, gelt; 

geyja, gelta, Fms. XI, 12; 2) gjöra gys að, Fms. X, 298, Nj. 
103, Háv. 136; sbr. á dönsku gjöe; 


að 


að 


að 


að 


að 


geys, ákafi; 

geysa, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. 1, 552, ll, 554; 2) viðurnefni, 
Em v252 

geysa, geysti (jeg gaus|, láta gjósa eða þjóta, Fms. IV, 85, 
V, 73, 118, VI, 23, XI, 435, Sn.-Ed. 1, 188; en geisa, 
geisaði, æða, skunda, Nj. 37, 44, 89, Sn.-Ed. 1, 508, 
632, Il, 587, Fms. VII, 348; en þó er ritað geysa, Fms. 
XI, 42, Sn.-Ed. 1, 664; er það ritvilla, eða er það af 
geysa, geysti, Í sömu merkingu og geisa, geisaði ? 

geysi jeg gaus| í samsetningum: geysi-ójafnt, Sn.-Ed. 1, 72; 
geysi-mikill, Fms.IV, 57; geysizilla, Fms. ll, 295; geysi- 
stærð, geysi-tíður, 0. s. frv.; 

geysilegur, og atv. geysilega, geysla, Ísl. s. 1390; 

geysing og geysingur jeg gaus|, Fms. XI, $1, Ísl.s. 11, 347; 

geystur jeg gaus|, Nj. 7, 30, Fms. MH, 109, VII, 326; 

geyfa Tgauf|, svart kafald; 

geypna Ígaupn), halda í hendi sjer, Lb. 25, Harms. 29; um- 
geypnandi, Fms. V, 346; 

geyma lgaum-ur}, Fms. V, 13; 

geymi Lgaum-wr| í ýmsum fornum samskeytingum, t. a. m. geymi- 
bil, Eb. 29; geymigöndul, geymirunnur, Fms. 11, 274; 

geymilegur Ígaum-url, varkár, B. H.; 

geymir (gaum-ur), sá sem geymir, Nj. 99, Ísl.s. J1, Gis 

geyminn |gaum-ur|, Ems. IV, 46, Háv. 64; 

geymd (gaum-ur|, Frump. 134. (ritað goymdir); 

geymsla {gaum-ur|, Fms. IV, 71; vangeymsla, Nj. 48; 

gleypa í gleypubein, B. H.; 

gleypa, Sn.-Ed. 1, 58, Vafþr. 53, Fms. VI, 403; 

gleypilegur, og atv. gleypilega, gráðugur og græðgislega, B.H.; 

gleyma lglaum-ur|, Fms. V, 217; gleymast, gleðjast, Merl. 
152; 

gleyming Tglaum-ur|, Lilja 90; fyrirgleyming, Skuggs. 132; 

gleymingur lglaum-ur| í algleymingur ; 

gleyminn |glaum-ur|; 

gleymur |= glaum-ur)|, B. Mít. 23; 


128 


gleymur |glaum-ur|, kátur, í allgleymur, Sturl. VII, 13, 
Eb. 13; 


á gleymska (glaum-ur|; 


að 
að 


að 
að 


að 
að 
að 
að 


að 


gleymskur (glaum-ur}, gleyminn; 

grey, hundur, Fms. X, 298, Nj. 103; greyhundur, Fms. XI, 
10, 12; greyskapur, Fms. 11, 61; 

greytast (graut-ur|, verða að graut; 

greypa (graup=ur|, vera grimmur við, Fms. 1 267; 

greypilegur, og atv. greypilega graup-ur|, Fms. VI, 367; 

greyping ; 

greypur |= graup-ur|, grimmur, ógurlegur, Fms. VI, 43, Sn.- 
Ed. I, 686; ritað graupr, Fms. X, 380, 385; en greipur 
= gripgjarn, Fms. VI, 340; greip á hendi; 

greyptur, Fms. Ill, 125; sbr. grópaður; 

greyfast, Eg. 68, Fms. Ill, 127, Skáldh. 5, 33; sbr. grúfa; 

gneypa, fara illa með, Skírn. 30; . 

gneypur, illilegur, Eg. 55, Fms. X, 402; 

Háleygir, íbúar Hálogalands í Noregi, Fms. IV, 257; 

háleyskur, sem er frá Hálogalandi, Fms. 1, 253; 

hey, Fms. X, 22, Nj. 47, Frump. 205 (ritað hðy); sbr. á 
gauzku havi; á ensku hay; á þýzku Heu; á dönsku 
Hö; 

heykja; sbr. hokinn ; 

heygja {haug-ur}, Nj. 67; sbr. haugpr, Fms. X, 380; 

heyja (hey; 

heyja, háði, Fms. IV, 43, V, 247, XI, 164; 

heyli (sbr. holur) í heyliböl, Sn.-Ed. I, 284; - 

heyra, Nj. 133; sbr. hóra, Frump. 183; haurpi, Fms. X, 389; 
sbr. á gauzku hausjan; á engilsaxnesku hyran; á 
þýzku hören; á dönsku höre; á sænsku höra; 

heyrilegur, Fms. Il, 135; áheyrilegur, Fms. IV, 133, Nj. 49; 
óheyrilegur ; 

heyrir? sá sem heyrir, í heyrum kunnugur ; 

heyrður í þungheyrður, daufheyrður, Fms. VI, 30; 

heyrsi í áheyrsi, sá sem heyrir á, Fms. 11, 295; 


að 


að 
að 


að 


að 


að 
að 


129 


2 


heyrsla í áheyrsla, yfirheyrsla ; 

heyrn, Grág. 1, 149, Frump. LKI, Sn.-Ed. 1, 52; 

hleytar, frændur, Sn.-Ed. TI, 497; 

hleyti, tengdir, Sig. 1, 34, Skuggs. 165 (ritað leytum), Eb. 
16 (ritað leyta); hleytismaður, Sn.-Ed. 11, 90, 465, 548; 
hleytamaður, Sn.-Ed. 1, 475, 611; nauðleytamaður, 
Ísl.s. ll, 324; sbr. hljóti, Sn.-Ed. 1, 462; 

hleypa Thlaupl|, Nj. 151, Sn.-Ed. 1, 686; 

hleypi Thlaup| í samsetningum, hleypidómur, hleypiskúta, 
hleypiloka, o. s. fry; forhleypi, ginningarííll, Nj. 139; 

hleypingur hlaup| í einhleypingur, Ísl. s. 11, 325; umhleyp- 
ingur ; 

hleypinn {hlaup|, hlaupgjarn; framhleypinn ; 

hleypir (hlaup|, kæsir; 

hleypur {hlaup| í einhleypur ; 

hreykja (hrauk-ur|; 

hreyta fjeg hrautl, Rígsm. 85, Sn.-Ed. 1, 652; 

hreyti (jeg hraut| í hreytispeldi, Fms. III, 227; 

hreytir (jeg hraut|, sá sem fleygir, Fms.I, 267, Nj. 7; sundur- 
hreytir, Nj. 7; 

hreysa, ill kvennkenning, Sn.-Ed. 11, 629; 

hreysi (fleirtalan hreysar), urð, Helg. Hund. 1, 36, Fms. 111, 
227, Fms. V, 70, Hým. 35; hreysiköttur ; sbr. á norsku 
Rös; 

hreysta {hraust-ur| í hughreysta ; 

hreysti (hraust-ur|, Nj. 153, Fms. X, 314; 

hreystilegur lhraust-ur|, Fms. MI, 45; 

hreyfa |=raufa, rjúfal, losa, Sn.-Ed. 1, 146; en hreifa, 
hræra; 

hneykir {hnaukl, sá sem hneykir, Sn.-Ed. 1, 514, Fms. VI, 340; 

hneyking þhnauk|; 

hneykja þhnaukl, buga, Fms. IV, 66, X, 231: 

hneyksla (hnauk|; 

hneyksl og hneyksli {hnauk|: hneiksliyrði, Hkr. Ól. s. helg. 


kap. 151; 
% 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


130 


hneykslun |hnauk|: 

teyging |taugl, Fms. I, 304; 

teygja |taugl; 

teygja ftaugl, Nj. 77, Sn.-Ed. I, 210; sbr. tögia, Frump. 155; 

teyða, skauð, mannskræfa, Sn.-Ed. Í, 532, Il, 464, 547; 

teyma |taum-ur|, Sól. 55; 

teyming |taum-ur)}; 

teymingur Jtaum-ur| í einteymingur, tvíteymingur ; 

treyja, Nj. 17, 83, 93, Fms. X, 361; sbr. á dönsku Tröte; 
söðultreyja, Fms. IV, 58, V, 165; 

treysta traust), Nj. 24, 44, Fms. VIII, 79; sbr. á þýzku 
trösten; á dönsku tröste; 

treystir traust), sá sem gjörir öruggan, Sn.-Ed. 1, 644, Fms. 
XI, 307; 

deyja, Fms. X, 310; sbr. dóia, Frump. 132; doia, Frump. 
133; sbr. á dönsku dö; 

deyða |dauð-i| í ládeyða, ördeyða ; 

deyða |dauð-il, Nj. 102, Ísl.s. I, 24; sbr. á þýzku tödten; 
á dönsku döde; 

deyna {daun-n|, gefa daun af sjer; 

deyfa |dauf-ur|; heyrnardeyfa ; 

deyfa |dauf-ur|, Háv. 149, Eg. 68; 

deyfir |dauf-ur|, sá sem deyfir; hungurdeyfir, Fms. KI, 215; 

deyfð |dauf-ur|; 

dreyra, Sn.-Ed. I, 260; 

dreyri, Fms. X, 318; sbr. á engilsaxnesku dreore; 

dreyrinn í hagdreyrinn, Ísl.s. 11, 249; é 

dreyrugur, Nj. 78; valdreyrugur, Sn.-Ed. 1, 386; 

dreypa jeg draup|; sbr. dropi, Frump. 133; 

dreypi jeg draup| í dreypifórn ; 

dreypilegur jeg draup|, votur; 

dreyma (draum-ur}, Nj. 62, Fms. X, 270; 

Þeygi |= þó eigil, Grág. 1, 146, Sn.-Ed. 1, 444, 

Þeyja, hlána; sbr, á dönsku tö; 

Þeyta |jeg Þaut|; 


að 


131 


þeyti jeg þaut| í þeytispjald ; 

Þeytir jeg þaut|, sá sem þeytir; lúðurþeytir ; 
Þeytingur jeg þautl; 

Þeysa, Eg. 74, Fms. X, 39, VII, 201; 


< þeysir í örþeysir, Sn.-Ed. 1, 240; 


að 


að 


að 


að 


að 
að 


að 


þeysing og þeysingur ; 

Þeyr, þíðvindi, Fms. 11, 228, VIII, 393; þeyló; sbr. á þýzku 
Thau; á dönsku Tö; 

þreying ; 

þreyja, Fms. V, 231; 

Þreyta þraut); 

breyta, Nj. 21, Sn.-Ed. 1, 154, Fms. Il, 176; 

Þreytir þraut), sá sem þreytir, Fms. VI, 235; sveimpreytir, 
Sn.-Ed. 1, 644; 

Þreyttur (þraut), Fms. X, 352; atþreyttur, Nj. 36; 

seytill; sbr. sötra (fyrir sautra?); 

seytján |= sautján}, Fms. X, 415; 

seytjándi |= sautjándi; 

seyða {jeg sauð), sjóða; en að seiða, fremja kukl, Sn.-Ed. 1, 
236, Fms. 1, 10; 

seyði (jeg sauðl, það að sjóða, Sn.-Ed. 1, 208, Nj. 130; 

seyðir jeg sauð|, eldur, Hým. 15, Sn.-Ed. 1, 306; 

seyðingur ; 

seyður |jeg sauð), það sem soðið er, Sn.-Ed. 1, 208, 209; en 
seiður, töfrar, Fms. 1, 10, IV, 10; seiðmaður; 

seyðsla ; 

seyra, vesöld Fms. VII, 181; sbr. sawra, Ems. X, 385; 

seyrast (sbr. sori, syrja), taka í sig sora; 

seyrir í frumseyrir, Sn.-Ed. 1, 292; 

seyrinn, sorafullur, óvandaður ; 

seyrna = seyrast; 

seyma |saum=ur|; háseymdur, Grett. 54; 

seymi (saum-ur); hvalseymi; línseyma, viðurnefni, Fms. 
BE 

skeyta |skautl, 1) fella saman; 2) ánafna, Fms. VI, 432; 3) 

g* 


132 


skyldur og skeyttur, Fms. VI, 53, VI, 315; skuldskeyta ; 
4) hirða um; sbr. á dönsku skjöde og skjötte; 

skeyti jeg skaut|, skotvopn, Fms. V, 170; sbr. scoti og scatit, 
Fms. X, 384; 

skeyti (jeg skaut|, það að skjóta, í harðskeyti, Fms. IV, 61; 

skeyti |skaut| í samskeyti; 

skeyting |skaut| í skuldskeyting, samskeyting; skeytingarleysi ; 

skeytingur |skaut| í pverskeytingur, hliðvindi, Fms. VII, 94; 

skeytinn, hirðusamur; 

skeytur og skeyttur Tjeg skaut| í harðskeytur, happskeytur, 
Sn.-Ed. 1, 102; beinskeyttur, Fms. M, 320; allóbein- 
skeyttur, Fms. 11, 103; 

skeyttur |skaut| í ferskeyttur, Sn.-Ed. 1, 162; 

skeytlegur, og atv. skeytlega |jeg skautl, í hvatskeytlegur og 
hvatskeytlega, Fms. I, 33; voskeytlegur ; 


„ skeyða |skauð|, ónytjungur, Sn.-Ed. 11, 610; 


að 


að 


að 


að 


Skeynir (Skaun|, íbúar Skeynafylkis í Noregi, Fms. IV, 237; 

skreyja, 1) ónytjungur, B. Hít. 26; 2) viðurnefni, Eg. 59; sbr. 
seraygia, Fms. X, 382; 

skreyta |skraut|, Fms. V, 358; 

skreytir (skraut), sá sem skreytir, Fms. 11, 52, KI, 187; 

skreytinn (skraut) ; 

skreytni (skraut); 

skreyfa korn |skrauf-þurr|, hreykja kornbindinum upp til 
þurrkunar ; 

steyta |stawt-ur|; sbr. á þýzku stoszen; á dönsku stöde; 

steyting |staut-ur| í kafsteyting ; 

steyra |staur}, lifa við vesöld, B. H; 

steypa |staup|; 

steypa |staup|, 1) bræða, Gkv. 2, 19; 2) fella, Nj. 73, 130, Fms. 
VI, 130; sbr. staupþese, Fms. X, 384: 

steypi í steypireyður ; 

steypir (staup|, sá sem fellir, Sn.-Ed. 1, 296, Fms. XI, 317; 
2) viðurnefni, Fms. VII, 9; 

steyping |staup|; 


si 


að 


að 


að 


„að 


að 


að 


> 


að 


133 


streyma |straum-ur| ; 

streymi fstrawm-ur| í andstreymi, öfugstreymi; forstreymis, 
Fms. IV, 49; 

streymur. |straum-ur| í andstreynur, Ól.h. 21; rjellstreymur; 

sleyma, ill mannkenning, Sn.-Ed. 1, 532, II, 464, 547; 

sneyða Ísnauð-ur|, svipta; en sneiða, sníða; 

sneypa, Nj. 121, Fms. X, 394; sbæ. snaypo og snaupu, Fms. 
Að04 

sneypa ; 

sneypir, viðurnefni, Fms. 1, 250; 

sneypinn ; 

sneypulegur ; 

smeykilegur og smeyklegur ; 

smeykja ; 

smeykjast ; 

smeykur ; 

smeygja ljeg smaugl, Fms. VI, 15; 

leygur, eldur, Sn.-Ed. 1, 510; sbr. Zawg, logi; 

leyti jeg laut| í orótækjunum: að sumu Vleyti, nokkru leyti, 
mínu leyti, 0. s. frv; um þetta leyti; en leiti, hæð, hóll, 
B. Hít. 25, Nj. 152; 

leyðra {lauður! = löður|, hreinsa, þvo, Sn.-Ed. 1, 242; 

leysa {laus} í samsetningum, t. a. m. siðleysa, Fms. IV, 199; 
mannleysa ; 

leysa (laus; sbr. lausti, Fms. X, 391; óleysandi ; 

leysi (laus| í samsetningum, t. a. m. gáleysi, heyleysi, hug- 
leysi; sbr. léplayst, Fms. X, 403; 

leysing {laus|, Sn.-Ed. I, 206; 

leysingi {laus|, Grág. 1, 228; 

leysingur |laus| == leysingi, Grág. I, 172, 202; 

leysingja |laus|, Grág. 1, 227, 228; 

leyra, ill mannkenning, Sn.-Ed. 1, 532; 

leyna laun}, Nj. 51, Háv. 27; sbr. launise, Fms. X, 383; 


og 


1) Sn.-Ed. 11, 451: „haflauðr um við rauðan“, og er þar lauð- 
rauð- aðalhendingar. 


að 


að 


að 


að 


að 


134 


leyni laun}, Fms. X, 269; 


-leynilegur, og atv. leynilega (laun|, Fms. X, 262, 269, Nj. 3; 


leynir (laun) í fyrleynir, Ísl. s. 11, 366; 

leynd Tlaun|; leyndartal, Fms. X, 262; sbr. til laundar, 
Fms. X, 383; 

leyfa, hæla, Háv. 80, Sn.-Ed. 1, 688; sbr. að lofa; á engil- 
saxnesku lofðan; á þýzku loben; á dönsku love; 

leyfa, gefa leyfi til, Nj. 6, 58, Fms. X, 238; sbr. að lofa; á 
gauzku uslaubjan; á engilsaxnesku lyfan, alyfan; 
á ensku allow, á þýzku erlauben; á dönsku love; 
en leifa, skilja eptir, Frump. VI; leifar; 

leyfi, Fms. X, 235, Frump. 164 (ritað levfi); sbr. laufi, Fms. 
K,398; sbr. á dönsku Lov, Löfte; 

leyfilegur, Sn.-Ed. 1, 210; óleyfilegur ; 

leyfð, hól, lof, Sn.-Ed. 1, 468, 514; 

reykelsi (jeg rauk), Frump. LVI, Fms. Il, 37; sbr. á dönsku 
Rögelse; 

reykur (jeg rauk, Nj. 130, Fms. IV, 52; sbr. á þýzku Rauch; 
á dönsku Rög; 

reykja (jeg rauk}; sbr. á þýzku rauchen; á dönsku röge, 
ryge; en reika, ganga, Frump. EXKIV; reikan, Frump. 
LXXKXIII; 

reyta gras, Nj. 80, 154, Fms. 1l, 161, 163; en reita == á- 
reita, Álex. 55; 

reytir í hausreytir, Fsk. 3; 

reyting, það að reyta; 

reytingur, samtíningur; 

reyði |rauð-ur| í reyðikúla, eins konar sveppur; 

reyður, 1) hvaltegund, Sn.-Ed. 1, 580, Il, 481; 2) silungur, Sn.- 
Ed. 1, 578; en reiður, illur í skapi, reiði, heipt; skips- 
reiði; að reiða, gjalda, lypta upp, flytja; 

reysti |raust| í háreysti; sbr. haravsti, Nj. 54; horevsti, 
Frump. 146; 

reysta þraust|, kveða, Skáldh. 3, 6; 

reyr, 1) reyrgresi, Sn.-Ed. II, 483, 566, Fms. VI, 153;2) dys, 


5 


að 
að 


að 


að 


að 


að 


135 


Fms. 1, 60; sbr. raur, Fms. X, 390; sbr. á þýzku Rohr; 
á dönsku Rör; 

reyra, 1) binda, Fms. V, 157; 2) dysja, Fms. VI, 227, IX, 274; 

reyna raun}, Nj. 54, Fms. X, 262; 

reynir (raunl, sá sem reynir, Fms. IV, 50; dómreynir, Nj. 78; 

reynir, viðartegund, Sn.-Ed. II, 483, 566; sbr. á dönsku Rön; 

reynd {raun}, Sn.-Ed. 1, 78; 

reynsla |raun|; 

reyfari |= raufaril, Fms. VI, 162; sbr. á þýzku Röuber; 
á dönsku Röver; 

reyfi, Grág. II, 247; ullarreyfi, Grág. I, 25, TI, 71, 205; 

neyta jeg naut), Fms. X, 267; en neita, segja nei; 

neyti jeg naut), fylgd, Sn.-Ed. 1, 534, Il, 465, 548; sam- 
neyti, ráðuneyti, Fms. X, 405 (ritað ro)þonaytis); föru- 
neyti, Nj. 24, Fms. X, 262; mötuneyti, Frump. XX 
(ritað matuneyti); 

neyti |naut| í ungneyti, geldneyti, blótneyti ; 

neytir jeg nautl|, sá sem neytir, Sn.-Ed. Il, 166; 

neytinn jeg naut| í sparneytinn ; 

neytur jeg naut|, notandi, nýtur, Fms. I, 192; fjeneytur, 
Fms. IV, 340; 

neytni jeg naut| í sparneytni; 

neyð |= nauð|; sbr. á þýzku Noth; á dönsku Nöd; 

neyða (nauðl, Fms. X, 263, Nj. 56; 

neyxla ljeg naut|; afneysla, Nj. 50; ofneysla ; 

peysa ; 

beyki; sbr. á þýzku Buche; á dönsku Bög; rjettara bæki; 

beygilegur |baug-ur| í wmbeygilegur, Sn.-Ed. 1, 8, 88: 

beygja |baug=ur|; vaðbeygja ; 

beygja |baug-ur|, Fms. TI, 108; 

beygjanlegur |baug-ur|; 

beygla |baug-ur|; 

beygla (baug-ur|; 

beyrsta (beysta), berja, Frump. 64 (ritað óoysta), Nj. 103, 
Fms. XI, 272; sbr. á þýzku biirsten; á dönsku börste; 


að 


að 


að 


að 


að 


156 


Búseyra, tröllkonuheiti, Sn.-Ed. 1, 260; 

bleyta þólaut-ur|; 

leyta þölaut-ur|; 

bleyting |blaut-ur|; 

bleytugur þólaut-ur| ; 

bleyða {blauð-ur| ; 

bleyðast (blauð-ur|, Fms. VINI, 137; 

bleyði (blauð-ur|, Sn.-Ed. 1, 306, Fms. II, 306, VIII, 135; 
bleyðimaður, Nj. 36; 

bleyðulegur ólauð-ur|; 

breyta jeg brautl, Nj. 2, 130, Ems. ÍV, 4; 

breytilegur, og atv. breytilega jeg brautl, Fms. VI, 374, fá- 
breytilegur; óbreytilega, Fms. II, 267; 

breytir fjag braut|, Sn.-Ed. 1, 236; 

breyting ljeg braut|; eptirbreyting ; 

breytingi |= brautingil; 

breytinn ljeg öraut| í fábreytinn, fjölbreytinn, Sn.-Ed. 1, 104; 
margbreytinn, Fms. 11, 7; 

breytni jeg braut|, Nj. 7; tilbreytni, nýbreytni ; 

breyskja ; 

breyskja, t. a. m. korn; 

breyskur, Frump. 158, Skuggs. 133, 150; 

breyskleiki og breyskleikur, Skuggs. 134, 150, Frump. 157; 

breysta, kvika, Fms. KI, 129; 


= breyma |brau-r? Sn.-Ed. I, 278, mismunagrein 8}, um ketti; 


að 


að 


feykilegur, og atv. feykilega Tjeg fauk); 

feykir (jeg fauk, eldur, Sn.-Ed. 11, 486, 570; 

feykja Tjeg fauk, láta fjúka; líka = þjóta, Fms. VII, 342; 

feygja; sbr. á þýzku feucht; á dönsku fugtig; 

feygja, feygði; upprunalega mun þetta orð og orðið næst á 
undan hafa verið feyja, og að feyja, feyði, feyð; sýna 
það myndirnar: hann feyr, NgL. Il, 106, og feyðr, Barl. 
139; enda virðist fúé að benda til, að ekkert g eigi að 
rjettu lagi að vera í þeim; 

feyra ; 


= 


að 


að 


137 


feyra ; 

feyskinn Tfausk-ur|; 

feyskja Tfausk-ur|; 

feyskja fausk-ur|; 

fley, skip, Sn.-Ed. 1, 582, Fms. IV, 282; 


að fleyga |flaug == skoral|, kljúfa; 


fleygi jeg flaug| í fleygiferð ; R 

fleygir jeg flaug), sá sem þeytir, Sn.-Ed. M, 498, Þ. hreð. 30; 

fleygur Tflæugl, verkfæri til að kljúfa með; 

fleygur Tjeg flaug), sá sem getur flogið; hraðfleygur, ófleygur, 
Sn.-Ed. 1, 368; hjeraðsfleygur ; 


að fleygja (jeg flaugl, Fms. X, 267, XI, 72; 


að 


að 


að 


að 


fleyta Tjeg flaut|, Fms. MI, 211; 

fleyti (jeg flaut) í fleytifullur ; 

fleytur jeg flaut| í hallfleytur ; 

fleyttur jeg flaut) í samfleyttur, sífleyttur ; 

fleymingur |flaum-ur| == flæmingur ; 

Freyja, Sn.-Ed. 1, 96, Nj. 103; húsfreyja, Fms. X, 265; sbr. 
á þýeku Frau; 

freyða |frauð-ur|; 

Freyr, Sn.-Ed. 1, 96; 2) naut, Sn.-Ed. 1, 587; sbr. á gauzku 
frauja; 

mey, að rjettu lagi mær í gjöranda, en mey í þolanda og 
þiggjanda, og eiganda meyjar; fleirtalan: meyjar, meyj- 
um, meyja, Nj. 1, Frump. 149 (ritað móyum), 150 (ritað 
móyium) ; 

meykja mauk|; 

meyla, viðurnefni, Fms. VII, 321; 

meyr, Frump. 186; sbr. á þýzku mirbe; á dönsku mör; 

meyrna; 


Lissreim 
Um ei. 
Þessi tvíhljóður hefur skýrt hljóð, nema að ey hefur sama 


hljóð, og hefur þegar verið gjörð nokkur grein fyrir því, hvar ey 


138 


skuli rita; í öðrum orðum skal því eé rita, er það hljóð heyrist, 
og svo á undan nk og ng; sbr. 18. gr. Enn fremur ber þess að 
geta, að ei hefur í sumum orðum blandazt saman við í, og sjeu 
báðar myndirnar tíðkanlegar í tali, skal hafa þá myndina, sem 
málrjettari er; þannig skal rita t. a. m. geislungar, en eigi gisl- 
ungar, háleistur, en eigi hálistur; en gleiðna og gliðna, skreika 
og skríka, sveiti og sviti; sviti er nú miklu almennara í tali; en 
þó verður eigi móti því borið, að betur fer á sveiti stundum, t. 
a. m. í guðfræðislegu máli. Þá skal og rita jarteikn, enda eru 
hinar eldri myndirnar, jartegn og jartein, nú úreltar. 

Athugasemd. Í fornum bókum er þráfaldlega ritað í fyrir 
ei, í. a. m. svíma == sveima, níta — neita, svít == sveit; en eigi 
er slíkt hafandi nú. 


18. grein. 
Um granna og fláa hljóðstafi fyrir framan 
ng. 

Í öllum ósamsettum orðum skal rita granna stafi á undan 
nk og ng, það er: a (eigi á), ö (eigi aw), e (eigi ei), í (eigi “), 
u (eigi ú), y (eigi ý), og er óþarfi, að telja hjer upp sannanir 
fyrir því, að fornmenn hafi svo að kveðið; það er nógsamlega og 
ljóslega gjört í Frump. 8—11; enda eru og enn leifar þessa fram- 
burðar fyrir vestan land. Þó skal þess getið, að hljóðbreyting 
hinna fláu stafanna, sú sem nú er höfð, á undan nk og ng er 
gagnstæð öllum þeim reglum, er hljóðvörp fara eptir í íslenzku í 
öðrum orðmyndum, og því gagnstæð eóli málsins; og úr því þar 
að auki leifar hinna grönnu hljóðanna enn eru til, og þau hljóðin 
miklu fegri, virðist ekki áhorfsmál, að rita ank, önk, enk, 
ink, unk, ynk, en eigi ánk, aunk, eink, ínk, únk, ýnk; ang, 
öng, eng, ing, ung, yng, en eigi áng, aung, eing, íng, úng, ýng, 
nema því að eins, að orðið sje annaðhvort samskeytt, og síðari 
hlutinn byrji á k eða g, eða þá afleitt af öðru orði, er hefur breið- 
an hljóðstaf í meginhluta sínum, og afleiðsluendingin hefjist á k 
eða g, því að þá skal hinum fláa hljóðstaf haldið; þannig t. a. 
m.: ein-kunn, ein-kenni, að ein-kenna, ein-kar, ein-ka, ein-kum 


(af einn); sén-ka, sín-kur (af sín); svín-kaður (af svín); að 
mein-ga, mein-gun (af mein); kvein-ka (af kvein); sein-ka (af 
sein), 0. s. frv. Með því enginn grannur hljóðstafur er sá, að 
svari til æ, þá verður að halda því, af því eigi mun þykja 
takandi ritháttur fornmanna, að bæta inn í 7, og rita sæing, hæ- 
ingur, Klæingur, 0. s. fry., og væri það þó með öllu rjett. 


Il. kafli. 


Um samhljóðendurna. 
19. grein. 
Um k. 


Í upphafi orðs eða atkvæðis hefur þessi stafur víðast skýrt 
hljóð, nema að eins ef v fer á eptir, er munurinn eigi glöggur, 
hvort í skuli rita, eða þá h, og mun það verða að nokkru skýrt 
síðar, hvar % skuli rita á undan v; en hver helzt annar stafur 
sem á eptir fer, segir hljóðið sjálft til, ef k skal rita, hvort sem 
á eptir fer hljóðstafur eða samhljóðandi, t. a. m. karmur, kör, 
ker, kári, kær, kór, kur, kyrr, kúra, kýr, keyra, klaga, kragi, 
knefi. 

Í miðju atkvæðis getur k staðið á undan j, á s, %, Í, 7, 
mn, v; hefur k ávallt skýrt atkvæði á undan k, j, 7, n og v, 
og virðist því enga nauðsyn til bera að gefa neinar reglur fyrir, 
hvar k skuli rita á undan þessum samhljóðendum, með því óhætt 
er, að fylgja framburðinum í því efni. Þannig skal rita: sakka, 
sprikla, ekra, vakna, vökvi, og er skýr munur hljóðsins í þessum 
orðum og t. a. m. saggi, vaglar, ögra, vagn, 0. s. frv. 

Á undan í hefur k og g sama hljóð eptir vorum framburði, 
og þarf því að hafa skýrar reglur fyrir, hvar k skuli rita, og hvar 9. 

1) Í flestum þeim orðum, þar sem é heyrir meginhlutanum 
til, eða helzt í öllum myndum orðsins, skal k rita, en eigi g, því 
að #, sem er harður dumbur stafur, heimtar í rauninni k á undan 
sjer, enda þótt orðið sje myndað eða leitt af þeim orðum, sem g 
hafa í meginhluta sínum; þannig skal því rita sekt (af sekur), 


140 


spekt, nekt, flökta, o. s. frv. Um þau orð, er rita skal með 9, 
þar sem é heyrir meginhlutanum til, sjá 20. gr. 

2) Þá skal og rita k í öllum þeim orðum, þar sem é heyrir 
beygingarendingu til, og k heyrir meginhluta orðsins til, og á það 
sjer stað: 

a) í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni einkunna þeirra, er gjör. 
eint. í kvennkyni endar á k; þannig t. a. m.: spakt af spak-ur, 
spök; ríkt af rék-ur, rík; sömuleiðis pekkt af þekk-ur; 

b) í þál. tíð, gjörsagnarbót og hluttekningarorðum liðins tíma 
þeirra sagna, er meginhluti þeirra hefur k ísjer, og má sjá, hvort 
svo sje, t. a. m. á nafnhætti, með því þar er k-hljóðið ljóst; 
þannig skal t. a. m. rita: kveykti af kveykja, rakti af rekja, 
vakti af vekja, o. s. Írv. 

Undantekning frá þessari reglu eru sagnirnar þykja og sækja, 
bæði samkvæmt framburði og rithætti fornmanna, er þál. tíð í 
framsöguhætti skal rita: þótti, sótti, sagnarbót: þótt, sótt; hlutt. 
orð liðins tíma af sækja er sóttur; en af Þykja er það eigi til; 
þál. tíð samtengingarháttar skal ritin: þætti, en viðfelldnara verð- 
ur sækti, enda þótt í fornritum sje sætti. 

Ef s fer á eptir, verður eigi af framburðinum einum ráðið, hvort 
rita skuli keða g, með því hljóð þessara samstafana, ks og gs, er 
hið sama og í æ, og verða því brýnar reglur nauðsynlegar, svo 
að rjett verði ritað. 

Hvar æ skuli hafa, mun síðar grein fyrir gjörð, en ks, heldur 
en 98, skal hafa í öllum þeim orðum, er meginhluti þeirra endar 
á k, en s er ending, en það á sjer stað, þar sem nú skal greint: 

1) í eig. eint. af ýmsum karlkynsnöfnum og hvorugkyns- 
nöfnum, enda lýsir k sjer sjálft þegar í gjör. eint.; þannig t. a. 
m. hróks af hrókur, leiks af leikur, taks af tak, loks af lok, foks 
af fok; en teigs af teigur, logs af log; 

2) í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni einkunna, og sjest 
það einnig á meginhlutanum, eða gjör. eint. í kvennkyni; þannig 
skal rita spaks af spakur, réks af rékur, veiks af veikur, o.s. frv. 

3) Þá skal og rita loks og loksins, með því þau orð eru leidd 
af lok; sbr. að lokum; 


141 


4) í 2. pers. eint. þál. tíðar áhrifsmyndar sagna, ef 1. pers. 
endar á k; þannig t. a. m. sveikst af sveik (svékja), veikst og 
wjekst af veik og vjek (víkja); á hinn bóginn seigst af seig, steigst 
af steig, af síga og stíga. Að öðru leyti má þetta saman bera við 
það, sem sagt er um gy. 

5) Í sagnarbót þolbreytingar sagna er og sami vafi á, hvort k 
skal rita eða g, því að þar fer z á eptir, en g hefur sama hljóð 


2 


og s; en þar skal k rita, þar sem k er í meginhlutanum, en það 
má sjá þegar í nafnhætti; þannig t. a. m.: hreykst af hreykja, 
veikzt af veikja (aptur vígzt af vígja). 

Nú má eigi enn hlíta framburðinum einum, til að ráða úr, 
hvort rita skuli k að eins, eða þá kk, ef é fer á eptirý og verður 
því eins að leita meginhlutans, eða frumorðanna, ef örðið er af- 
leitt; en kk skal rita: 

1) í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni þeirra einkunna, er 
meginhlutinn, eða gjör. eint. í kvennkyni, endar á kk; þannig t. 
a. m.: þekkt af þekk-ur, þykkt af þykkur, o. s. frv. (en t.a.m. 
stækt af stæk-ur, spakt af spak-ur, mjúkt af mjúk-ur); 

2) sömuleiðis í þál. tíð, gjörsagnarbót og hluttekningarorðum 
liðins tíma þeirra sagna, er meginhluti þeirra hefur kk, og má 
sjá, hvort svo er, á nafnhætti og núl. tíma framsöguháttar; því 
skal rita: stökkti, stökkt, af stökkva (jeg stökkvi); blekkti, blekkt, 
blekktur, af blekkja, o. s. frv.; en aptur á hinn bóginn: hrakti, 
hraktur, af hrekja; þakti, þaktur, af þekja, 0. s. frv; 

3) í þeim nöfnum, sem leidd eru af þeim orðum, er kk hafa 
í meginhluta sínum, með því að bæta við t; en þessi eru hin 
helztu: 

þekkt, óþekkt (þekk-ur|; 
Þykkt Lpykk-ur|; 
samþykkt og ópykkt. 
Eins skal og rita mekktur, hlutekn. eink., af makki. 

Ef s fer á eptir k, þá sýnir enn eigi framburðurinn, hvort rita 
skuli k að eins eða Kk, og verður þá að leita meginhlutans; því 
að jafnan skal meginhlutinn óbreyttur að því leyti, að engan sam- 


hljóðanda skal úr fella, ef hann annars verður fram borinn í sam- 


142 


stöfun, og eins er um kk, að það skal rita á undan s, ef kk er 
í meginhluta orðsins, og á það sjer stað: 

1) í eig. eint. ýmissa karlkenndra nafna, ef kk er heyranlegt 
í gjör. eða þol. eint.; þannig skal því rita: sekks af sekkur, hrekks 
af hrekkur, stakks af stakkur; 

2) í eig. eint. ýmissa hvorugkyns-nafna, enda ber gjör. eint. 
það þegar með sjer, ef kk er í meginhlutanum, t.a. m. stökks af 
stökk; 

3) í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni þeirra einkunna, er 
gjör. eint. í kvennkyni hefur kk að niðurlagi; þannig t. a. m. 
Þekks af þekkur, þykks af þykkur; 

4) í 9. pers. eint. þál. tíðar áhrifsmyndar sagna, er 1. pers. 
þeirrar tíðár endar á kk; þannig t. a. m.: gekkst af gekk (ganga), 
hjekkst af hjekk (hanga), stökkst af stökk (stökkva), fjekkst af fjekk 
(fá), 0. s. frv.; 

5) í eint. þál. tíðar þolbreytingar sagna, þar sem þolbreyting 
annars ertil, ef 1. pers. eint. þál. tíðar áhrifsmyndar endar á kk; 
þannig t. a. m.: hann fjekkst ekki. 

6) Sömuleiðis skal og rita kk í sagnarbót þolbreytingar allra 
þeirra sagna, er kk er í meginhluta þeirra, og má það sjá á nafn- 
hætti; þannig t. a. m.: hann hefur hvekkst (af hvekkja, hvekki 
hvekkt). 

„kk skal og rita á undan mn ávallt, þegar uppruni er til, en 
framburðurinn er hinn sami, hvort heldur k er, eða kk, og því 
skal rita kk ávallt á undan n: 

1) í þiggj. eint. í karlkenndum nöfnum, er greinirinn er skeytt- 
ur saman við þau, þegar kk er heyrilegt í gjör. eint.; þannig t. 
a. m.: sekknum af sekkur, stekknum af stekkur, o. s. frv.; 

2) í öllum samandregnum myndum einkunna og hluttekning- 
arorða, er endast á ínn, ef kk er heyrilegt í hinum ósamandregnu; 
þannig t. a.m.: hrokkna, hrokknum, hrokknir, af hrokkinn; stokkna, 
stokknum, stokknir, af stokkinn (af stökkva), o. s. frv.; 

8) í þeim orðum, er leidd eru af öðrum þeim orðum, er kk 
hafa í meginhluta sínum, og eru þessi hin helztu: 
að klökkna |klökk-ur|; 


143 


að drukkna (vjer drukkum}; 

Þekkni (þekkinn| í geðpekkni og glöggpekkni ; 
að Þbykkna Fpykk-ur|; 

Þykkni, einpykkni pykk-ur| ; 
að slokkna slökkva}; 

bekkni (bekkinn). 

Á hinn bóginn nefnum vjer kk fyrir k eitt í klaklaust (framb. 
klakklaust), og staksteinótt (framb stakksteinótt, af stakur), og 
skal eigi rita þessi orð nema einu fk. 

Í enda atkvæðis hefur k skýrt hljóð, hvort sem á undan fer 
hljóðstafur eða samhljóðandi, en k getur staðið á eptir alla hljóð- 
stafi, og samhljóðendurna: ð,s, 1, 7, n, f, m, t. a. m.: taka, sök, 
sek, hákur, vík, vík, voka, tók, tæk, mjúkur, mýki, rauk, eyk, 
eik, traðk, háski volk-a, spark-a, minnk-a, rífk-a, rýmk-a. En það 
getur líka staðið á eptir #, og er þá fram komið af g, eða með 
öðrum orðum, að linur gómstafur (g) hefur breytzt í harðan góm- 
staf (k) á eptir harðan tannstaf (€), en það á sjer stað: 

1) í hinum samandregnu myndum einkunnarinnar máttugur, 
og þeirra einkunna, sem af henni eru samsettar; þannig skal því 
rita: máttkan, almáttkan, almáttkum, almáttkir, ómáttkan, ámáttk- 
um, 0. s. frv., ef þessar samandregnu myndir annars eru hafðar; 

2) í vættki == eigi neitt, sem þó sjaldan mun vera haft nú 
á dögum. 

Eins er k komið í staðinn fyrir g í samtengingarorðinu hvorki, 
upphaflega samsett af hvort, hvorugkyninu af hvor, og neitunar- 
samstöfunni gé, sem hengd er aptan við orð, og ætti því að rita 
hvortgi, en sem þó eigi skal, heldur hvorki. 

Enn fremur segja sumir tólg, en sumir tólk; og enn sumir 
tólgur eða tólkur, og held jeg tólg sje rjettast. 

Athugasemd. Fornmenn rituðu stöðuglega k, þar sem wjer 
höfum nú g, í fornöfnunum: ek, mik, þik, sik, og smáorðinu ok, 
og optar í mjök, fyrir eg, mig, þig, sig, og, mjög, en eigi er 
þetta nú hafandi, því að nú höfum vjer breytt hljóðinu, og g- 
hljóðið er skýrt, enda raskar það að engu eðli málsins. Því 
síður er ritandi k í gjör. og þol. eint. á hvorugkyni þeirra ein- 
kunna, er myndast með afleiðsluendingunum legur og ugur (fornt 


144 


ligr og igr), enda þótt opt finnist þess dæmi hjá fornmönnum, 
að þar sje k ritið, t. a. m.: maklikt fyrir makligt, göfuglikt fyr- 
ir göfugligt, o. s. frv. R 

Þá er það enn um k, að standi það á undan # en sam- 
hljóðandi fari á undan k, þá verður það að minnsta kosti mjög 
óljóst í framburðinum eða óheyrilegt með öllu; en þó skal það 
rita, ef það er í meginhluta orðsins; á það sjer einkum stað: 

1) í gjör. og þol. í hvorugkyni einkunna, er meginhluti þeirra 
endar á k; þannig t. a. m.: sterkt, af sterk-ur, myrkt, af myrk- 
ur, 0. S.æfrv.; 

2) í þál. tíð framsöguháttar og samtengingarháttar, sagnarbót 
áhrifsmyndar og hluttekningarorðum liðins tíma þeirra sagna, er 
k verður heyranlegt í nafnhætti, t. a. m.: styrkti, styrkt, styrktur, 
af styrkja, breyskti, breyskt, breysktur, af breyskja, merkti, merkt, 
merktur, af merkja, o. s. Írv.; 

3) í skipunarhætti, þegar fornafnið pú er skeytt aptan við, 
og það þá breytist í tu, t. a. m.: styrktu, merktu, o. s. frv.; 

4) í ýmsum nöfnum, sem leidd eru af öðrum orðum með 
afleiðslu-endingunni é, t.a. m.: styrkt, virkt, vandvirkt (af verl:), 
0. s. frv. 

Í þeim sögnum, er k verður óheyrilegt í, ef t fer á eptir 
(sjá 1), verður það og mjög óljóst á undan s í sagnarbót þol- 
breytingar, en þó skal það þar rita, t. a. m.: styrkst, merkt, o. 
8. frv. 

Hvar j skuli rita eptir k, sjá ;. 


20. grein. 
Um g. 

g hefur skýrt atkvæði í upphafi orðs, hvort sem hljóðstafur 
fer á eptir eða samhljóðandi, t. a. m: galli, görn, get, gær, 
gutu, gúli, gjá, gler, gróa, gnauð, og skal þar því rita g í byrj- 
un orðs, sem hljóðið segir til. Þó ber þess að geta, að á stund- 
um er g haft framan við sum þau orð, er annars byrja á 7 eða 
n, helzt í fornum bókum, og eru þessi hin helztu: 

glíking == king; glíkur — líkur; 


145 

glíklegur == líklegur ; að gnaga == naga; 
að gnötra == nötra; gnegg == negg; 
að gnæða == næða; gnæfur = næfur; 
að gnísta == nísta ; gnógur == nógur; 

gnóglega == nóglega ; gnóglegt == nóglegt:; 

gnægja == nægja; gnægt == nægt; 

gnudd = mdd; að gnudda == nudda; 
að gnúa == núa; gnúpur = núpur; 

gnípa == nípa? að gnauða == nauða: 
að gneista == neista ; gneisti = neisti; 

gneip = neip. 


2 


En rjettara mun nú vera, að hala eigi g í upphafi þessara orða, 
enda þótt fornmenn þráfaldlega riti svo, með því að vjer nú aldrei 
kveðum svo að í daglegu tali; þó er eigi svo að skilja, að alls 
eigi megi hala g í byrjun þessara orða, þegar svo fer betur, t. a. 
m. í skáldskap. Aptur segjum vjer jafnaðarlegast gnógt eða gnótt, 
og gnægð í eintölu, enda skal og svo rita; en í fleirtölunni höf- 
um vjer ýmist gnægtir eða nægtir, og ritum því og svo jöfnum 
höndum; þó er vanalegra nægtir í allsnægtir, enda er allsgnægtir 
miklu stirðara. 

Athugasemd. Þetta g, sem skeytt er framan við orð, svar- 
ar til ga á gauzku, ge og g á þýxku, og ge á engilsaxnesku, 
og eru á öllum þessum tungum þessar samstöfur þráfaldlega 
skeyttar framan við orð, t. a. m. á gausku ga-nohs (= nóg- 
ur), á þýsku genug, á engilsaxnesku genog, o. s. frv. 

Í miðju atkvæði hefur g eigi ávallt skýrt atkvæði, með því 
samhljóðandinn, sem á eptir fer, stundum breytir hljóðinu að nokkru, 
svo að á stundum heyrist varla, hvort k er eða g. En í miðju 
atkvæði getur g staðið á undan /, t, ð, s, z, 1, 7, n, og v, enef 
einhver þessara stafa fer á eptir g, getur og 1, r, eða m, farið á 
undan. 

Við ber það í samskeytingum, að þegar fyrri hluti samskeyt- 
ingsins endar á g, en hinn síðari byrjar á k, að g verður hart í 
framburðinum, eða það er borið fram, því nær sem k væri, og 


því verður að gæta þar upprunans; þannig skal t. a. m. rita 
10 


146 


lagklauf og legkaup, enda þótt þessi orð sjeu borin fram líkt, og 
rita ætti lakklauf og lekkaup. 

Með því að g fær sama hljóð á undan j, eins og síðast í 
atkvæði, er á fer á eptir, þá verður um það talað síðar í þessari 
grein hvorttveggja í einu lagi. 

Á undan é verður eigi af framburðinum einum ráðið, hvort 
rita skuli g eða k, enda rita fornmenn þar opt k, er g skyldi rita 
eptir uppruna. En enn skal þá reglu hafa, að rita g á undan %, 
þar sem g kemur fram í þeim myndum orðsins, er eigi fer í á 
eptir, og því skal g rita: 

1) í gjör. og þol. eint. einkunna þeirra, er gjör. eint. í kvenn- 
kyni endar á g; t. a. m.: þægt, af þægur, seigt, af seigur, lágt, 
af lágur, veglegt, af veglegur, máttugt, af máttugur, o. s. frv.s 

2) í sagnarbót áhrifsmyndar þeirra sagna, er g hafa í megin- 
hlutanum, eins og sjá má af þál. tíð framsöguháttar; t. a. m.: 
sagt, al segja; fægt, af fægja. 

3) Þá er það og leitt í venju,aó rita nægt (nafn), af nægur, enda 
þótt að g annars breytist vanalega í k, ef báðir stafir heyra meg- 
inhlutanum til; eins mun og eiga að rita bögt og að bögta, skjögt 
og að skjögta, og enn fremur vigt og að vigta, el þessi tvö orð 
annars verða álitin íslenzk að cóli og uppruna, sem þó naumast 
mun verða. 

Sömu reglu skal og fylgja með gg, að rita gg Í gjör. og 
þol. í hvorugkyni einkunna, ef gjör. eint. í kvennkyni endar á 99, 
og sömuleiðis gg í sagnarbót gjörsagnarmyndar, er gg kemur fram 
í öðrum myndum sagnarinnar, t. a. m. í nafnhætti; þannig í. a. 
m.: glöggt, af glöggur, söggt, al söggur, styggt, al styggja, byggt, 
af byggja. Undantekning frá þessari reglu er lagt, af leggja. 

Ef ð fer á eptir, þá er hljóðið skýrt, t. a. m.:bugða, beygði, 
fægði, vægð, enda er ekkert það orð í íslenzku, að nú skal rita í 
k á undan ð, enda þótt fornmenn riti svo optlega, t. a. m.: spelð, 
vekði, o. s. frv. Á undan ð verður eigi, heldur en á undan öðr- 
um samhljóðendum, af hljóðinu einu ráðið, hvort rita skuli g eða 
gg, og verður því að leita meginhluta orðanna, og þannig rita gg 
á undan ð: 


147 


1) í þál. tíð og hluttekningarorðum liðins tíma þeirra sagna, 
er gg hafa í nafnhætti og núl. tíma; þannig t. a. m.: styggði, 
styggður, af styggja; byggði, byggður, af byggja. Þó er sú und- 
antekning frá þessari reglu, að rita skal lagði, lagður, af leggjas 
að dæmi fornmanna, með því eigi er nema eitt g að eins í stofni 
þessa orðs, eins og sjá má af nafninu lag, og hinni fornu mynd 
sagnarbótarinnar og hluttekningarorós liðins tíma, lagit, lagiðr og 
laginn, er vjer enn höfum sem einkunn; eins hugði, af hyggja ; 
sbr. sagnarbótina hugað, og hluttekningarorð lið. tíma hugaður. 

2) gg skal og rita í þessum orðum: 

hryggð ; 
tryggð (ótryggð, tortryggð) ; 
dyggð; dyggðugur ; 
skyggður, fægður; 
skyggðir, sverð; 

Es styggð (andstyggð) ; 
byggð. 

Á undan s skal rita gg: 

1) í eig. eint. karlkenndra nafna og hvorugkynsnafna, ef gg 
verður heyranlegt í þol. eða gjör. eint.; því skal rita: veggs, af 
veggur, seggs, al seggur, höggs, af högg, o. s. frv. (en vegs af 
vegur) ; 

2) í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni þeirra einkunna, er 
gjör. eint. í kvennkyni endar á gg; t. a. ms: glöggs, af glöggur, 
snöggs, al snöggur, 0. 8. Írv.; 

3) Þá skal og rita gg í sagnarbót þolbreytingar sagna, þótt 
fari þar á eptir, ef gg er í meginhluta þeirra, og má sjá, hvort 
svo er, í nafnhætti áhrifsmyndar; þannig t. a. m. styggst, af 
styggja, byggzt, al byggja, o. s. frv. Hin eina undantekning frá 
þessu er liggja, er sagnarbót þolbreytingar er lagzt==lagist, enda 
hefur meginhluti þess orðs eigi nema g í stofni sínum, eins og 
áður er sagt. 

Enn er það, að framburður vor eigi greinir g og k á undan 
sl, og verður þar uppruni að segja til; en g skal rita í: 


drægsli ; 
10 


148 


bægsli ; 

vígsla, 
og svo öðrum orðum, er leidd eru af þeim orðum, er g hafa í 
meginhluta sínum, en annars skal rita k, t. a. m.: loks, rekstur, 
mokstur, o. s. frv, mema því að eins að æ skuli rita fyrir ls eða 
gs, og verður um þau orð talað síðar; sjá 31. gr. 

Enginn vafi virðist geta á verið, hvar g skuli rita á undan 
I, r, n, heldur sýnir framburðurinn það sjálfur; t. a. m. ögra, 
tagl, vagn. Hitt kynni heldur að þurfa aðgæzlu við, hvort rita 
skuli g eða gg. 

Fyrir framan ! á gg sjer stað í fáeinum nöfnum, í þeim myndum 
þeirra, er endingin hefst á hljóðstaf, enda verður gg skýrt í þeim 
orðum í gjör. eint., t. a. m.: böggli, bögglar, bögglum, af böggull. 
Þá skal og rita gg í þessum orðum: 

hryggla ? 
töggl, það að þrástagast á; 
að töggla; 
skeggla (rauðskeggla) ; 
böggl; 
að böggla; 
bögglingur : 
myggla ; 
að myggla; 
mygglingur. 

Fyrir framan n á gg sjer stað í ýmsum orðum, í. a. m. karl- 
kenndum nöfnum, er greinirinn er skeyttur aptan við, t. a. m. 
hryggnum, al hryggur, veggnum, af veggur, 0. s. frv., og í þeim 
- föllum einkunna upp á inn, þar sem endingin byrjar á hljóðstaf, 
t. a. m. hyggnum, hyggna, hyggnir, af hygginn, o. s. frv., og er 
það auðfynt, hvort rita skuli g eða gg, í nöfnum, með því að taka 
greininn aptan af, og í einkunnum, með því að gæta að gjör. eint. 

Enn fremur skal rita gg í orðum þeim, er nú skulu greind: 

að guggna; 
guggnun ; 
hyggni (grunnhyggni) ; 


a sn á á 


149 


auðtryggni ; 
tortryggni ; 
skyggn; 

að skyggna ; 


P3 


og þá líka í öllum samskeytingum þeirra, 
t. a. m. glámskyggn, fjeskyggna, o. s. 
skyggna ; frv.; 


skyggni ; 
skyggnleikur ; 
skyggnir (viðurnefni; Fms. IX, 372). 

Þá er enn um g, að það hverfur á stundum, eða að minnsta 
kosti verður mjög óljóst í framburði vorum, á millum tveggja sam- 
hljóðanda, og verður þá að gá að öðrum myndum þeirra orða, og 
rita g, þótt það sje óljóst eða óheyrilegt, ef það annars heyrir meg- 
inhlutanum til; en g getur staðið á millum log #, log d, 108 s, log 
logn rogiti; rogðrogg nog it, nogd, nogs nogr. 

Af þessum samstöfunum eiga sjer stað: 

1) lgt, lgd, rgt, rgð, ngt, ngd ýmist í þál. tíð, og karlkyni 
og kvennkyni hluttekningarorða liðins tíma, og ýmist í sagnar- 
bót og hvorugkyni hlúttekningarorða liðins tíma, og má þá finna 
á nafnhætti þess konar sagna, hvort g skuli rita, eða eigi; þannig 
skal því rita t. a. m. telgdi, telgt, telgdur, af telgja; fylgdi, 
fylgt, af fylgja (en fyllti, fyllt, fylltur, at fylla; og fylkti, fylkt, 
fylktur, af fylkja); byrgði, byrgt, byrgður, af byrgja; fergði, 
fergt, fergður, af fergja (en ferja, farði, að flytja yfir vatn); 
bergði, bergt, bergður, af bergja (en berði, af berja); syrgði, 
syrgt, syrgður, af syrgja; engdi, engt, engdur, af engja; hengdi, 
hengt, hengdur, af hengja; tengdi, tengt, tengdur, al tengja. 

Til hins sama má og finna dæmi í einkunnunum; þannig 
t. a.m. fjeskjálgt, af fjeskjálgur, margt, af margur. Fornmenn 
rituðu opt mart eptir framburði, en nú þykir það eigi hafandi. 
Eins skal og rita að morgna (af morgunn), þótt í daglegum fram- 
burði að eins sje sagt morna, og sömuleiðis morgni, þiggj. eint. 
af morgunn, og fleirt. morgnar, morgna, morgnum. 

2) Igd, rgð, ngd eiga sjer einnig stað í fáeinum nöfnum, og 
heyra þar allir þrír stafirnir meginblutanum til, og er 4 óheyrilegt 
í sumum þeirra, t. a. m.; 


150 


fylgd; 
byrgð (byrgðir; ábyrgð; örbyrgð) ; 
mergð ; 
en g Í ngd mun ávallt heyrast, t. a. m. svengd, lengd, o. s. frv. 
3). lgs, rgs, ngs eiga sjer stað í eig. eint. nokkurra karl- 
kerndra nafna og hvorugkýnsnafna, og í eig. eint. í karlkyni og 
hvorugkyni einkunna; má það sjá í nöfnunum þegar á gjör. 


2 


eint., hvort g skuli rita, og í einkunnunum á gjör. eint. í kvenn- 
kyni; því að þar sem g kemur fram í gjör., þar skal það og ritið 
í eig., en annars eigi, enda mun g og að nokkru heyrast í eig., þar 
sem það annars á að vera, einkum milli n og s; þannig í. a. m.: 
belgs, af belg-ur, volgs, af volgur, o. s. frv. (en svells, af svell, 
fulls, af fullur), bjargs, af bjarg, svangs, af svangur, 0. s. frv. 
Eins er að bólgna, volgna (af bólga, volgur), þótt að sje kveð- 
ið, eins og rita ætti bólna, volna. Auk þessa kemur lgs og ngs 
fram í meginhluta nokkurra nafna, t. a. m.: fylgsni, tengsli, 
þrengsli. Eins skal og rita hangsa, af að hanga. 

4) lgz, rgx, ngs' á sjer að eins stað í sagnarbót þolbreyting- 
ar þeirra sagna, er lg, rg, eða ng kemur fram í nafnhætti áhrifs- 
myndar, og því skal rita t. a. m.: fylgzt, af fylgja, fergst, al 
fergja, tengzt, af tengja, o. s. frv. 

Þá skal og rita hógt, lágt og bágt, gjör. og þol. eint. í hvor- 
ugkyni af einkunnunum hógur, lágur, bágur, enda þótt það eptir 
framburðinum sje hótt, látt, báti. 

Þá er það enn aðgæzluvert, að glt hefur í framburði vorum 
optast sama hljóð og lgt, gnt sama hljóð og ngt, gld sama hljóð 
og lgd, gnd sama hljóð og ngd, og geta því hæglega tvö orð 
blandazt saman, sem sitt þýðir hvað, og af því risið illur misskiln- 
ingur, svo sem t. a. m. ef ritað væri hengdi (sem er þál. tíð 
framsöguháttar af hengja) í staðinn fyrir hegndi (þál. tíð fram- 
söguháttar af hegna; á þetta sjer stað í þál. tíð, sagnarbót og 
hluttekningarorðum liðins tíma nokkurra sagna, en nafnhátturinn 
sýnir, hvort rita skuli g fyrir eða eptir 2 eða nm, með því þar er 
hljóðið skýrt; þannig skal því rita t. a. m.: 


151 


ygla, ygldi, yglt, ygldur ; 

hegla, hegldi, heglt, hegldur, 
þekja hagli; 

tegla, tegldi, teglt, tegldur ; 

sigla, sigldi, siglt, sigldur (há- 
sigldur; létilsigldur) ; 

stegla, stegldi, steglt, stegldur ; 

negla, negldi, neglt, negldur; 

fugla, fygldi, fyglt (af fugl; sbr. 
fyglingur) ; 

egna, egndi, egnt, egndur; 

gegna, gegndi, gegnt; 


hegna, hegndi, hegnt, hegndur 


(óhegndur) ; 
signa, signdi, signt, signdur ; 
skyggna, skyggndi, skyggnt, 
skyggndur ; 


lygna, lygndi, lygnt; 
rigna, rigndi, rignt; 


en ylgja, ylgdi, ylgt, ylgdur ; 


telgja, telgdi, telgt, telgdur (sem 
í raun rjettri er sama orðið 
og tegla); 

svelgja, svegldi, svelgt, svelgd- 
ur; 

belgja, belgdi, belgt, belgdur; 

fylgja, fylgdi, fylgt; 

velgja, velgdi, velgt, velgdur 
(líka: mig velgir við); 

engja, engdi, engt, engdur ; 

yngja, yngdi, yngt, yngdur ; 

kyngja, kyngdi, kyngt, kyngd- 
ur; 

hengja, hengdi, hengt, hengd- 
ut; 

hringja, hringdi, hringt; 

tengja, tengdi, tengt, tengdur ; 


2 


tyngdur, í illlyngdur, tví- 
tyngdur, af tunga ; 
dyngja, dyngdi, dyngt ; 


byngja, þyngdi, þyngt, þyngd- 


ur; 

þrengja, þrengdi, þrengt, 
þrengdur ; 

strengja, strengdi, strengt, 


strengdur (heitstrengja) ; 
slengja, slengdi, slengt (fornt 

slyngja og slöngva); 
sprengja , 

sprengdur ; 


sprengdi, sprengt, 


svengja, svengdi, svengt; 

lengja, lengdi, lengt, lengdur ; 

rengja, rengdi, regnt, regnd- 
er. 


152 


Eptir nöfnum, þar sem g sje á undan ld eða nd, man jeg 
eigi öðrum en högld, og gegnd (== hóf), af gegna; en aptur á 
móti gengd, af ganga, t. a. m. fiskigengd; í öðrum nöfnum, þar 
sem þessir þrír stafir standa saman, mun g standa á eptir log n, 
t. a. m. fylgd, svengd, lengd, o. s. frv. 

Ekkert er það orð í íslenzku, að v fari á eptir einu g, ef 
hljóðstafur fer á undan því, heldur að eins á eptir gg, eða 9, ef 
samhljóðandi fer næst á undan, og er þá hljóðið ávallt skýrt, t. 
a. ms höggva, snöggvast, 0. s. fry. 

Í enda orðs eða atkvæðis hefur g því nær ávallt skýrt hljóð 
á eptir samhljóðanda, t. a. m. kólga, fylgi, hang, töng, nema í 
orðinu dorgdingull, er sagt er dordingull; en ef hljóðstafur fer 
á undan g, en j eða í á eptir, þá verður hljóð þess óskýrt, eða 
hverfur með öllu í framburðinum, og má því alls eigi hlíta fram- 
burðinum, þegar svo á stendur; því að g skal rita, þótt eigi heyr- 
ist á undan j eða í, ef það annars er í stofni orðsins, og verður að 
gæta að þeim myndum þess konar orða, þar sem annaðhvort annar 
stafur kemur í staðinn fyrir ;j eða í, eða þessir stafir falla burt, og 
g því stendur síðast í orðinu, og rita g, ef það kemur fram í þeim 
myndum þessara orða. En g verður óskýrt, og skal þó rita það: 

1) í gjör. eint. þeirra karlkyns-nafna, er g kemur fram í 
þeim föllum, er a eða u fer á eptir; þannig t. a. m.: hagi, haga; 
bagi, baga; bogi, boga; 

2) í þiggj. eint. karlkynsnafna, þar sem g heyrist í hinum föll- 
unum; þannig t. a.m. degi, af dagur, tugi, af tugur, vegi, af vegur; 

3) í þiggj. eint. ýmissa hvorugkynsnafna, ef gjör. eint. end- 
ar á g; þannig t. a. m.: lagi, af lag, togi, al tog; 

4) í gjör., þol. og þiggj. eint. af lygi, og sjest það af lygar, 
gjör. fleirtölunnar; 

5) í öllum einkunnum og hluttekningarorðum liðins tíma upp 
á inn, þar sem g verður heyranlegt í hinum samandregnu mynd- 


2 


um, og eins í öllum einkunnum, þegar greinirinn er með, hvort 
heldur hann er settur fyrir framan einkunnina, eða skeyttur aptan 
við nafnið, sem einkunninni fylgir, ef g kemur fram, þegar a eða 


u fer á eptir, eða þá í hinum óákveðnu myndum þeirra; þannig 


A TA 0 


153 


t. a. m.: loginn, login, logið; sbr. logna; boginn, bogin, bogið ; 
sbr. bognum, o. s. frv; hinn hagi maður, af hagur; hinn seigi, 
af seigur; ragi maðurinn, af ragur. 

6) Alstaðar skal og rita g í þeim sögnum, þar sem g er heyr- 
anlegt í þeim myndum þeirra, þegar annaðhvort samhljóðandi fer 
á eptir, eða ekki neitt, og má þá víða leita þál. tíðar eða sagn- 
arbótar, og stundum nafnháttar; þannig skal því rita: eygja, eygi; 
þegja, þegi; segja, segi; bægja, bægi; smjúga; fljúga; því að 
þál. tíðin: eygði, þagði, sagði, bægði, smaug, flaug, sýnir, að g 
heyrir meginhlutanum til; eins skal og rita: lægi, lægjum; þægi, 
Þægjum; drægi, drægjum, o. s. fry., þál. tíð samtengingarháttar, 
sem mynduð er al lágum, þágum, drógum; en enda þótt g sje 
einnig í þeim myndum lítt heyranlegt, eða óheyrilegt, þá sýnir 

þó liggja, þiggja, draga, að g heyrir meginhlutanum til. 

7) Enn fremur skal g rita í hluttekningarorðum lið. tíma og 
sagnarbót þeirra sagna, er g skal í rita í fleirt. þál. tíðar fram- 
söguháttar; þannig t. a. m. hleginn, hlegið; dreginn, dregið ; freg- 
ið (fornt, af fregna), 0. s. frv.; sjá þau orð síðar í þessari grein. 

8) Í þeim orðum, er nú skulu greind, skal ávallt g rita í öll- 
um myndum þeirrra, enda þótt g heyrist eigi í þeim, eða að minnsta 
kosti verði óskýrt eptir framburéi vorum; og enda þótt í sumum 
myndum nokkurra þeirra verði g heyrilegt, þykir þó betra að telja 
þau hjer: 

eigi; 
að óga, ógar (= Óa, óir); 
ógi (Fms. VIII, 106); 
ógurlegur ; 
að kúga; 
kúgun; 
klégja ; 
að klígja; 
gægjur ; 
gnógur = nógur (nógsamlegur, nógleikur) ; 
Háleygir, íbúar Hálogalands í Noregi ; 
hógur (hógvær, hógværð) ; 


að 


að 


að 


hrúga ; 

hrúga ; 

hrúgald ; 

hneigtng ; 

hneigjanlegur ; 

heilagfiski ; 

tág á viði; en tá á Íæti; 

deig ; 

deigja ; 

degi í hádegi, miðdegi, árdegis ; 

dregill, fleirt. dreglar; 

dróg, 1) hryssa; 2) byrði (draupnis dróg); 3) belti, Rímb. 478: 
sodiacus heitir dróg á himni. 

drjúgur ; 

þága; 

þegi í farþegi; 

þrúga ; 

þrúgun ; 

þvegill; 

seigtldi ; 

seigja (af seigur) ; 

segjanlegur ; 

sóleyg ; 

súgur ; 

skógur, skóg; en skó at skór; 

streigingur ; 

streigja : 

strjúgur, eða strúgur ; 

slóg í fiski; en sló í horni; 

snága, snaghyrnd öxi: 

spegill, fleirt. speglar ; 

sveigja (af svig); en sveia (al svei) ; 

sveigjanlegur ; 

smjúgur, gangur; 

laginn; 


155 


lág, 1) dæld; 2) trje; en lá, sjór: 
lágur ; 
lægja; álægja, staflægjur ; 
| lægi í aflægi; 
| læging ; 
að lóga, farga; en lóa, skola; 
| lóg, förgun; en ló er á fati, og lóa er fugl; 
| lógun ; 
regi, hræðsla; 
regin, goð; reginhaf, regindjúp ; 
róg og rógur; 
rúg og rúgur; 
reiginn ; 
reigingur ; 
plága ; 
að plága; 
plógur ; 
bágur (eink.) 
bágur! (í brjóta bág við einhvern; ríða í bága); 
bágindi; 
bjúga ; 
bjúgur; ábjúgur ; 
bógur ; 
bljúgur ; 
fága; 
að fága; 
fágulegur í ófágulegur ; 
vegi í öndvegi, hálfvegis, smávegis ; 


1) Í orðabók B. Halldórssonar stendur bági; en jeg ímynda 
mjer, að sú mynd sje eigi rjett, með því jeg eigi man eptir 
neinni þeirri mynd, sem sýnir, að gjör. sje bági, en allar þær 
myndir í eint. af þessu orði, sem finnast í fornum bókum, eru 
af gjör. bágur, t. a. m. brauztu bág, Fms. V. 84; Knútr röð 
bág at brjóta, Fms. IX, 391; fór í bág með þeim, B. Hít. 28, 


og verður þá bága (á ríða í bága) pol. fleirt. 


156 


vægi Í ljettvægi ; 

vægilega ; 

væging ; 

vígi ; 

megin | megn|; báðu megin; 

meginn, megnugur, Í vanmeginn (Fms. 1, 305); 

Auk þessara orða eru ýms með æ, y, ý, ey, er g skal rita í, 
þótt það eigi heyrist, „og má þau finna hjer að framan, þar sem 
talað er um þessa stafi (10., 12., 14., 16. gr.). 

Eptir rithætti fornmanna virðist ein undantekning eiga sjer 
stað frá hinni almennu reglu, þeirri, að halda þar g, þótt hljóð- 
laust sje, þar sem það er í stofni orðsins, og er hún í eint. þál. 
tíðar sagna, ef g ætti að vera síðasti stafurinn, en verður óheyri- 
legt; t. a m. hló, dró, þá, þó, sló, lá, vó, enda hefur sú regla 
ávallt haldizt í voru máli, enda þótt hún kunni að virðast ósam- 
kvæm öðrum reglum um hljóðlausa stafi. 

Enn fremur hverfur g líka stundum með öllu í framburðin- 
um í enda atkvætis, þótt a eða w fari næst á eptir, ef breiður 
hljóðstafur fer á undan, og er því varhugavert, að sleppa eigi g 
úr í þess konar orðum, heldur skal rita g: 

1) alstaðar í sögnum þeim, er hafa jú í meginhluta nafnhátt- 
ar, ef g heyrist í núl. og þál. tíð framsöguháttar; þannig t. a. m.: 
sjúga, sýg, fleirt. sjúgum, saug, sogið; fljúga, flýg, feirt. fljúgum, 
flaug, flogið ; 

2) í fleirt. þál. tíð. af hlæja, draga, þiggja, þvo, slá, liggja, 
flá, fregna, vega (hlógum, drógum, þágum, þógum, slógum, 
lágum, flógum, frágum (fornt), ógum eða vógum, og el til vill 
fleirum orðum. 

Þá ber þess enn að geta, að g skal rita, þótt eigi heyrist í 
framburðinum, í ýmsum hluttekningarorðum, og eru það hluttekn- 
ingarorð þeirra sagna, er þegar voru taldar að g skuli í rita í 
fleirt. þál. tíðar; þannig t. a. m.: hleginn, dreginn, þeginn, þveg=- 
inn, leginn, veginn, o. s. fry. 

Öldungis þessu gagnstætt, er nú hefur verið talið um hríð, 
bæta menn ranglega inn g, er eigi skyldi, í afleiddum orðum, og 


skal því að eins g rita, að frumorðið hafi g í stofni sínum; þann- 
ig skal því rita: íðulegur, kostulegur, gjörvulegur, gjörvuleikur, 
höndulegur, hörmulegur, háðulegur, tigulegur, skörulegur, sköru- 
leikur, ríkulegur, reiðulegur, reisulegur, björgulegur, virðulegur, 
innvirðulegur, virðuleikur, heimulegur, heimuleiki, eða fremur 
heimullegur, heimulleiki. 

Nú hefur verið talað um stund um, hvar rita skuli g; en þó 
er enn eitt atriði, sem eigi hefur verið um hirt til þessa, þótt 
þess sje full nauðsyn og auðsætt hverjum einum, og það er, að 
eins og d er tvenns konar, hart og lint (d og ð), eins er g tvenns 
konar, hart og lint, og eins og hið harða dje (d) er táknað öðru- 
vísi en hið lina (ð), eins er full. ástæða til, að tákna hið harða 
g Öðruvísi en hið lina. Þetta er í sannleika eigi neinn hugar- 
burður úr mjer; því að auk þess, að mönnum hefur verið sýnt 
fram á þetta í Fjölni, 2. ári, bls. 15.--16., og 19.—20., þá hafa 
og fornmenn sjálfir þráfaldlega að greint hart og lint 9, og ritað gh, 
þar sem g hefur verið lint í framburði þeirra, og eigi að eins, þar 
sem það nú er lint, á sama hátt og þeir rituðu ð, þar sem vjer 
nú bæði nefnum og ritum d, eða jafnvel # (sbr. Frump. 88—89), 
og skal hjer geta að eins fárra dæma, auk þeirra, sem í Frum- 
pörtunum er um getið, upp á lint g í fornritum: 

dagh, Fms. Í, 67; 
landvegh, sama bók, 133; 
vígh, sama bók, 156; 
málægh, sama bók, 159 ;* 
lögh, sama bók, 175; 
vágh, sama bók, 183; 
lygilegh, Frump. XXIV; 
þeghar, Frump. XXIV; 
seghir, Frump. XXVI; 
seghja, Fms. 1, 177; 
víght, Fms. I, 175, 

ábyrghð, Frump. XXII; 

drottningh, Fms. 1, 99, og víðar; 

penningha, Fms. 1, 256, o. s. frv., 


158 


og mætti þá til enn frekari skýringar geta þess, að eins og þeir 
tákna hið lina g með gh, eins tákna þeir og opt ð og é með zh, 
t. a. m. hðruth, Fms.1, 99; husith, mékith, G. Súrs. 22; vorith, í 
sömu bók, 54, 0. s. frv. Enginn getur þá móti því borið, að g 
er á sumum stöðum linara en á sumum, og að fornmenn einatt 
hafa táknað þetta lina g öðruvísi en hið harða, og því er vonandi, 
að menn eigi lengur loki augunum fyrir svo auðsæju atriði rjett- 
ritunarinnar í íslenzku; en hvernig skal þá tákna hið lina g? og 
hvar skal það hafa? 

Það stendur reyndar á litlu, hvernig hið lina g er táknað, 
ef það að eins er greint með einhverju móti frá hinu harða, og 
sje jeg eigi aðra hægari aðferð, eða sem minna vandhæfi sje á, 
en þá, sem höfð er í Fjölni, 2. ári, bls. 15, rita það 4. 

Lint g skal rita: 

1) í enda atkvæðis, ef hljóðstafur, hver helzt sem er, fer næst 
á undan því, t. a. m.í lag, leg, lög, lág, lig, log, lóg, lug, ljúg, 
lyg, lýg, laug, leyg, leig, leiga, leigi, leigum, o. s. frv; 

2) þegar j fer næst á eptir í sama atkvæði, en hljóðstafur 
undan, t. a. m. segja, leigja, smeygja, o. s. frv.; 

8) ef 7 fer á eptir, en hljóðstafur á undan, t. a. m. ögra, 
fagra, o. s. frv. 

Þótt hljóðið virðist nokkuð ólíkt í hinu lina g, eptir því hvaða 
hljóðstafur á eptir fer, virðist þó eigi vert, að breyta til á fleiri 
vegu, en þessa tvo, er þegar var um getið, úr því eigi er ritað 
með öllu eptir framburði; enda eigi heldur þá; því að þar sem í eða 
j fer næst á eptir g, en Mhljóðstafur á undan, eða g er síðast í 
atkvæði, og breiður hljóðstafur fer á undan, þá verður g óheyri- 
legt, og því ætti heldur eigi þá að rita það. 

Eigi getur mjer virt, að rita eigi línt g annarstaðar, en þegar 
var getið, nema það skyldi vera á millum # og 1, og n og n, t.a. 
m. engli, hangnir, o.s. frv., og þykir mjer þó eigi til þess ráðandi. 


21. grein. 
Um }. 
Þar er sá stafur, er eigi hefur átt upp á háborðið hjá Ís- 


159 


lendingum, einkum á hinum síðari tímum, með því menn hafa 
sleppt honum víða, þar sem þó framburðurinn er skýr, og enginn 
vafi getur á verið, að jý skuli rita, eins og talað er. Og er það 
hin almenna reglan, er í þessu efni skal hafa, að rita þar ávallt 
j, er það er heyranlegt í tali manna, nema að eins á eptir k og 
9, er hinir linu hljóðstafirnir fara á eptir, eins og síðar skal grein 
fyrir gjörð. Nú verður því, ef til vill, svarað, að fornmenn eigi 
hafi ritað j á undan e og í; en þar er allt öðru máli um að gegna; 
því að þeir litu svo á, sem j væri hljóðstafur, eins og það í raun- 
inni upphaflega er, enda höfðu þeir sömu mynd á báðum stöfun- 
um, og rituðu 2, og opt e; má því til sönnunar telja, að fornmenn hafi 
talið ; (sem nú er) hljóðstaf, fyrst það, að einsatkvæðisorð, sem nú 
eru með 7; og hljóðstafur fer á eptir, eru í skáldskap höfð tveggja- 
atkvæðaorð!; annað það, að j er þrásinnis í fornum skáldskap haft 
sem stuðull eða höfuðstafur við hljóðstafi?. Þá er það í þriðja 
lagi, að j, þar sem það er nú haft, veldur opt sama hljóðvarpinu 
og í, t. a. m. hylja af hul, telja af tal, dylja af dul, velja af 
val, o. s. frv. En með því fornmenn töldu ;j hljóðstaf, og fóru 
með það eins og hljóðstaf, þá leiddi af því, að þeir slepptu því 
á undan í og é, á sama hátt og þeir slepptu úr öðrum hljóðstöf- 
um, einkum fyrir aptan breiða hljóðstafi, og sem vjer gjörum enn, 
t. a. m. ám Í. áum, hnjám Í. knjáum, o.s. frv., og það því held- 
ur, sem í (nú j) varð að hafa mjög óskýrt hljóð á undan öðrum 
hljóðstaf, og það með líku hljóði og af líkum uppruna (e og í“). 
Síðan hefur j orðið skýrra í framburðinum, enda segir í staffræði 
þeirri, sem eignuð er Ólafi hvítaskáld, er dó 1259 (sjá Sn.-Ed. 1, 
12); í ok vu hafa því fleiri greinir, að þeir eru stundum sam- 
hljóðendur, sem í þessum nöfnum, iarl, witr“, og finnast þess 

1) Sör. Sn.-Ed. 11, 26; Nj. 133: minnigr Niíl inni; Nj. 146 
og 156: rennendr Niáls brennu. 

!) Þannig er t. a. m. í Háttatali Snorra } átta sinnum (í 
39., öl., 54., 5ð., 65., 91., 98., 97. er.) höfuðstafur, þar sem 
hljóðstafir eru stuðlarnir, og átta sinnum stuðull (í 25., 27., 
81., 55., 58., 78., 82., 99. er.), þar sem hinn stuðullinn og höfuð- 
stafurinn eru hljóðstafir, og sömuleiðis má þess finna mýmörg 
dæmi í öðrum kvæðum. 


160 


mýmörg dæmi, að fornmenn síðar hafa borið fram j á undan e 
og í eins og á undan öðrum hljóðstöfum, þó að líkindum óskýrra 
en nú, og tákna það þá helzt á undan e, stundum með broddi 
yfir e (t a m. fé, stundum með e, og það ýmist með broddi yfir 
(tt. a. m. fée,) eða broddlaust (t. a. m. fee), og stundum með 2; 
sjá Frump. 38—40; en á undan öðrum hljóðstöfum tákna þeir j 
optast með 2, og stundum með e; sbr. sömu bók, bls. 56— 60. 
Og hver getur munurinn verið á e (==) á undan e, og undan 
a? Verður e eigi að tákna sama hljóð, það er j? Á síðari öld- 
um varð það miklu almennast, að rita % þar sem j skyldi vera 
eptir framburðinum, á unðan e eða í, þangað til Rask heitinn 
leiddi það í venju, að rita Ávallt é fyrir je; vildi hann með því 
sameina rithátt fornmanna og framburð vorn nú á dögum, og 
hafa margir fylgt þessari reglu hans; en þetta tel jeg fullan mis- 
skilning; því að je í meginhluta orða er annaðhvort fram komið 
af í, eða með öðrum orðum er klofningar úr #, öldungis eins og 
ja er klofningur úr é; þannig t. a. m. mjer, á gauzku mis, á þýzku 
mir; sjer, á gauzku sis, á þýzku sich; fjekk, á þýzku fing; 


hjet, á þýzku hiesx, öldungis eins og skjöldur (meginhlut. 


skjald), á gauzku skildus, á þýzku Sehild; fjöl (í fjöldi), 
á gauzku filu, á þýzku viel; eða je er fram komið við víxlun 
á stöfum, t. a. m. fje, á gauzku faihu, á þýzku Vúieh; jörð 
á gauzku airpa, á þýzku Erde; hjekk, á gauzku haiha, 
á þýzku hing; stjarna, á gauzku stairno, á þýzku Stern, 
o. s. frv. Og víða er það, að eigi þarf að fara út fyrir íslenzk- 
una sjálfa, til að finna uppruna joðs, t. a. m. steig verður að 
stje, hneig verður að hmje, veik verður að vjek, sem eigi er ann- 
að en stafavíxlun; en úr því að eins stendur á j á undan e, 
eins og á undan a, og úr því vjer berum það eins fram á báð- 
um stöðunum, þá liggur það í augum uppi, að þá er engin orsök 
fremur til að rita ; í klofningnum ja, heldur en í klofningnum je. 
Eða er það eigi auðsætt, að j eigi að rita eins á undan e, eins 
og á undan a eða ö, hvort sem heldur erlitið á upprunann, iðu“ 
legan rithátt fornmanna, eða framburð vorn? Af þessu leiðir 
aptur, að aldrei verður öðruvísi á é litið, en að það sje band eða 


161 


skammstöfun, en nú tíðka menn eigi þess konar skammstafanir, 
að minnsta kosti eigi í bókum, og hví skyldi þá heldur skammstafa 
Je, og rita é, heldur en ja, ogrita þá á, jö, og rita ö, (hl 

Það er einkenni joðs, að hljóðstafur fer ávallt á eptir því, þó 
eigi ávallt í sömu samstöfu, og stendur því aldrei síðast í orði. 

Í upphafi orðs getur það staðið á undan öllum hljóðstöfum 
t. a. m. jata, jötur, jeg, játa, jæja, jól, jú, o. s. fry. En af 
rithætti fornmanna hefur sú venja risið, að sleppa, að minnsta kosti 
optar, j í upphafi orðs, og rita t. a. m. eg, el, eta, og þykir það 
eitthvað fallegra, en til þess er alls engin orsök, úr því menn segja: 
Jeg, jel, jeta; því ef það er hafandi í tali, þá er það eins haf- 
andi í riti. Þó má hafa: eg, el, eta, o. s. frv., ef svo stendur 
á í skáldskap, að rímið heimti þá mynd, en annars eigi, nema 
það þætti eitthvað hátignarlegra, t. a. m. í guðsorðabókum, við 
stöku orð. Eins skal og rita j á undan y í jykum, með því það 
er komið af julkum, og öðrum þeim orðum, er eins stendur á, að frum- 
myndin hafi j í sjer. Að öðru leyti hefur j svo skýrt hljóð í 
upphafi orðs eða atkvæðis, að hver maður finnur það, hvar það 
skuli rita, er hann nefnir orðið. 

Í miðju atkvæði skal og ávallt rita j, er það heyrist í fram- 
burðinum, enda hefur það og ávallt skýrt hljóð, er það stendur í 
miðju atkvæði, og samhljóðandi eða samhljóðendur fara á undan; 
þannig t. a. m.: sjá, skjár, sljór, og er þar auðhéyrður mismunurinn 
óð. t, ama ássú, skúr, slór,. 0. 8. Árv. 

j stendur og opt í enda samstöfu, þótt eigi í enda orðs; hef- 
ur það þá enn skýrt atkvæði, ef samhljóðandi fer á undan, t. a. 
m. víkja, vitja, vekja, og er auðheyrður munurinn á þessum 
orðum og t. a. m. Vika, vita, vekurð, enda skal og rita það, 
þar sem það er heyranlegt, þótt það eigi virðist heyra meginhlut- 
anum til, en því sje skotið inn til hljóðfegurðar; þannig t. a. m.: 
áljar, af il, netjum, af net, nesjum, af nes, merkjum, af merki (en 
mörkum, af mörk), og verður að varast að rita í. a. m. foringa 
fyrir foringja, höfðinga fyrir höfðingja, seta og sita fyrir setja og 
sitja; verður það mörgum á, enda mun það mállýzka sumstaðar, 
að segja og rita sela og sita, en það er bögumæli. Sömuleiðis 

11 


162 


skal og ávallt rita j á undan í, hver helzt samhljóðandi sem á 
undan fer, annar en g eða k, efj annars er heyranlegt; t. a. m. vilji, 
vilji, o. s. fry. (en víli af víl, viti af vit; því að þar er ekkert 
j heyranlegt í framburði vorum). Ef j stendur á eptir g, en hljóð- 
stafur á undan g, breytist hljóðið í g eða hverfur með öllu, en eigi 
má sleppa því g, þar sem það er í stofninum, og hefur um það 
talað verið við g (20. gr.); en eigi heldur skal sleppa ;; því skal 
rita t. a. m. segja, þegja, vígja, 0. s. frv. 

k og g hefur í sjer tvö hljóð, hart og lint; hið harða hljóð 
hafa þessir stafir, ef á eptir þeim fer a, á, o, ó, u, ú, eða an, 
og því er það, að sumir hafa nefnt þessa stafi harða hljóðstafi; 
en hið lina hljóðið hafa þeir, ef á eptir ferísama atkvæði: e, æ, 
æ, í, í, y, ý, ei, eða ey, og hafa því þessir stafir verið nefndir 
hinir linu hljóðstafirnir. En með þessari aðgreiningu er það, að 
dæmi fornmanna, leitt í venju, að þegar hinir linu hljóðstafirnir 
fara á eptir k eða g í sama atkvæði, þá hafa þessir stafir í sjer 
fólgið ;, eða eru bornir fram, eins og stæði kj eða gq), og því skal 
cigi rita j á eptir k eða g, ef einhver hinna linu hljóðstafanna 
fer á eptir í sama atkvæði, heldur skal rita t. a. m.: gel, gær, 
girða, gín, gýs, gein, geyma, 0. s. frv., en eigi: gjel, gjær, gjirða, 
gjín, gjýs, gjein, gjeyma. Ef aptur á móti k eða g skal hafa 
lint hljóð á undan hinum hörðu hljóðstöfunum, verður j að rita, 
enda verður það þá og heyranlegt, eins og áður er sagt. 

Athugasemd 1. Þess skal þó getið, að j skal rita eptir k 
og g, þótt e fari á eptir, í gjör., þol. og þiggi. fleirtölunnar 
ýmissa karlkenndra nafna, er í gjör. eint. endast á andi; því 
að í sumum þeirra orða hafa k og g hið harða hljóð, en ísum- 
um hið lina, og er því j nauðsynlegt sem hjálparstafur, ef k 
og g skulu hafa hið lina hljóðið, enda heyrir j þar meginhluta 
orðsins til; "skal pví j rita í pess konar orðum, er þau eru leidd 
af sögnum, er j verður heyranlegt í á undan a eða u, t. a. m. 
í nafnhætti, og því skal rita t. a. m.: rekjendur, af rekjandi, 
hyggjendur, af hyggjandi, syngjendur, af syngjandi (af rekja, hyggja, 
syngja); en aptur á móti: rekendur, huggendur, gangendur, eig- 
endur (af rekandi, huggandi, gangandi, eigandi, af reka, hugga, 
ganga, eiga). Þessi orð eru reyndar eigi algeng í hinni nú- 
verandi tungu vorri, þótt þau vel gætu átt sjer stað, með því 


163 


mynda má nafn af hverri sögn, með því að bæta við ai við 
stofninn, enda hafa fornmenn þau allopt. 


Athugasemd 2. Fornmenn ljetu k og g þar opt hafa lint 


> 


hljóð, er mjer höfum hart, á undan hinum hörðu hljóðstöf- 
unum, og rituðu því j á milli; t. a. m.: sekjan fyrir sekan, 
fjarrlægju f. fjarrlægu, hægja f. hæga, o. s. frv., og enda höfðu 
þeir } á eptir öðrum stöfum en k eða g, þar sem vjer nú eigi 
höfum það, ét. a. m.: brytja, fyrir bryta, pol. eint. af bryti, skytja, 
af skyti! (= skotmaðr), en nú pykir eigi vert að hafa það frem- 
ur, er vjer eigi kveðum svo að. 

Þá skal og rita j ávallt í miðju orðs, hvert helzt sem er, 
þar sem á undan fer æ, æ, ý, ey, ef á eptir fer harður hljóð- 
stafur (a, w), hvort sem þessi hinn eptirfarandi hljóðstafur heyrir 
beygingarendingu eða meginhluta orðsins; en með því hljóð þessa 
joðs er eigi með öllu ljóst, vilja sumir sleppa því með öllu, og 
segja, að þar ekkert j heyrist; en sje betur að gætt, þá verður j 
heyranlegt, enda er það samkvæmt rithætti fornmanna og eðli ís- 
lenzkunnar; því að það er aðal og einkenni tungu vorrar, að forð- 
ast, að tveir hljóðstafir standi saman, og því er hljóðstaf hleypt 
úr svo víða, og þó miklu optar til forna, en nú, eða v eða j 
skotið inn, enda kemur það að eins fyrir í þeim orðum, er hafa 
einhvern hljóðvarpsstaf (Ææ, ý, æ, ey) í meginhlutanum, og heyr= 
ir því j að nokkru leyti orðinu til, með því það er j, sem hljóð- 
varpinu veldur. Sem dæmi þessa skal hjer setja nokkur orð: (hræ) 
hræja, hræjum; æja, æjum; blæja, blæju, blæjur; (bær) bæjar, 
bæjum; dæjum (þál. tíð samtengingarháttar af deyja); spýja, 
spýju; (nýr) nýjan, nýjar, nýjum; {lýja, flýjum; (hey) heyja, 
heyjum; treyja, treyju; (mær) meyjar, meyjum, o. s. frv. Ef 
orð, er meginhluti þess endar á æ, æ, 7, ey, er skeytt framan við 
annað orð, er hefst á hljóðstaf, þá skal þar eigi ;j á milli; þannig 
t. a. m. heyannir, heyönnum; nýár, 0. s. Írv. 

Athugas. Í sumum þeim hvorugkynsnöfnum, er meginhlut- 


2 


inn endar á æ, æ, ey, höfðu fornmenn opt v á millum megin- 


1) j mum á raun rjettri heyra meginhlutanum til í þessum 
orðum, og það valda hljóðvarpinu (af brutum, skutum). Sör.: 
Eigi veit hvar óskytja ör geigar, Fms. VII, 262. 

11* 


164 


hlutans og endingarinnar, þar sem wvjer nú höfum }, í. a. m. 
hræva, Æ6. 19; sbr. hrævadaun, hrævaeldur, hrævaljós; hræva- 
kuldi, Grág. 12. 

Í engum þeim myndum, er endingin byrjar á í, skal j rita; 
því að þá felst það í í, og er það enn samkvæmt rithætti fornmanna 
og upphaflegu eðli joðs, þar eð það er komið fram af %, og skal 
því rita t. a. m.: bæi, skýi, fleyt, heyi, flýi, o. s. frv. 


Ýms eru þau orð, þar sem j upprunalega hefur heyrt megin- 
hlutanum til; t. a. m.: emj, greni, o. s. frv, enda skal það og 
rita, ef það heyrist, en þau orð eru orðin mjög fá, með því menn 
hafa sleppt þessu j aptan af, eða hafa önnur orð í þeim föllum, 
er enda skyldu á }. 


22. grein. 
Um h. 
Þessi stafur er eigi hafður nema í upphafi orðs, eða þá byrj- 

un atkvæðis í samsettum orðum, þeim er síðari hlutinn byrjar á 
h, enda verður hann eigi heldur hafður annarstaðar eptir hljóði 
sínu og öllu eðli. Atkvæði þessa stafs er því ávallt skýrt og ljóst, 
nema ef v fer á eptir því, þá getur hljóð þess virzt vera sama 
og k, nema vel sje eptir tekið, enda gjöra sumir Íslendingar eng- 
an mun á h og k í framburði sínum, ef v fer á eptir; getur því 
auðveldlega svo farið, að kv sje ritað, þar sem hv á að rita, og 
hv, þar sem kv skyldi rita. Sökum þessa ber nauðsyn til, að gjöra 
glöggva grein fyrir, hvar hv skuli rita, en það er í þeim orðum, 
er nú skulu greind, og er þá sjálfsagt, að hv skal og rita í öll- 
um þeim orðum, sem af þeim eru leidd, eða ef þau eru sett sam- 
an við önnur. 
að hvata; 

hvati (fornt), sá sem hraðar; 

hvatuður (fornt), sá sem hraðar; 

hvatur; 

hvatleikur; 

hvatlegur; 

hvatning, upphvatning: 


að 


"að 


að 


að 


að 


að 


165 


hvað, til forna hvat; 

hvaða; 

hvaðan: 

hvass: 

hvasslegur; 

hvalur; 

hvar; 

hvargi (fornt), í hverjum sta; 

hvarf, leiti; 

hvarfa (fornt), líkt og Rvarfla; 

hvarfla ; 

hvarma augum; 

hvarmur; 

hvapp, dæld? sbr hvipp; 

hvappast upp á einhvern; það Rvappaðist fram úr honum; 

hvapplingur!; 

hvammur; 

hvöt; en kvöð, menn sem eru kvaddir til einhvers; þar liggur 
sú kvöð á, 0. s. frv. 

hvötuður (fornt) = hvatuður ; 

hvörmóttur, eyglóttur; 

hvönn ; 

hve, hversu ; 

hvekkur; 

hvekkja : 

hvekkjóttur ; 

hvetja ; 

hveður (fornt), hrútur; 

hveðra (fornt), tröllkonuheiti ; 

hveðrungur (fornt), tröll; 

Hveðn, ey í Eyrarsundi; á dönsku Hveen; 


1) Björn Halldórsson segir, að þetta orð sje = drengur, sem 


nýfarinn sje að ganga, og leiðir það af sögninni vappa; en 
mundi það eigi vera sama orðið og hvæplingur, án hljóðvarps, 
og eiga að ritast hváplingur? 


að 


að 


að 


að 


að 


166 


hveðna (fornt), tröllkonuheiti ; 

hveðnir (fornt), óvíst fiskheiti; Sn. Ed. 1, 578, 11, 
564, 628; 

hvessa ; 

hvessir, sá sem gjörir biturt; 

hvel, hjól, kúla; 

hvelja á fiski; en kvelja, kvaldi ; 

hveldur (af hvel); 

hvella, hljóma; 

hvellur, hljómmikill; 

hvellur, hljómur; 

hvelpur ( <= hvolpur); 

hvelfa ( = hvolfa); 

hvelfing ; 

hver, hver, hvert; 

hver, heit uppspretta; en kver = lítil bók; 

hvergi ; 

hvert, til hvers staðar; 

hversu ; 


480, 


hverna (fornt), ker; en kvern, kvörn, sem korn er malað í; 


hvernig ; 

hverfa, hvarf, horfið ; 

hverfa, hverfði, hverft; 

hverfa í rjetthverfa, o. s. frv.; 

hverfi ; 

hverfilegur ; 

hverfingur (optar hvirfingur) ; 

hverfull; 

hverfur, eink., t. a. m. skipið er hverft; honum 
hverft við ; 

hvervetna ; 

hveptlingur, orðhákur ; 


varð 


að 


að 
að 
að 


að 


að 


að 


óð nn áll 


167 


hveppsa! (að hveppsast upp á einhvern); 

hveppsinn!; 

heppsni?; 

hvá ; 

hvása, mása; 

hvæsa, blása af mæði; líka um höggorma, == hvisle á 
dönsku ; 

hvæsing ; 

hvæla?; 

hvælóttur?; 

hvæll?; 

hvæplingur (fyrir hvælpingur, al hválpur == hvelpur) ; 

hvik í hviksögur == lygasögur; en kvík, hreifing ; 

hvika?, hopa, hika; en kvika, hreifast; 

hvikan, hik, hræðsla; 

hvikull; en kvækur, lifandi; 

hviða; vindhviða, veikindahviða; en kviða, drápa, al kveða; 

hviðuður (fornt), hviða; 

hviðra (== fira); 

hviðra, hreifast snöggt; 

hviðringur (= fiðringur): 


1) Í orðabók Bjarnar Halldórssonar eru þessi orð rituð: 


hveptsa, hveptsinn, hveptsni, ens og þau væru leidd af hvoptur; 
en jeg held þau sjeu leidd af að hvappast upp á einhvern, og 
rita þau því þannig. 


?) Þessi orð standa í orðabók Bjarnar Halldórssonar, og eru 


svo þýdd, að hvæll sje hola, að hvæla = að hola, og hvæl- 
óttur — holóttur; en þó lítur svo út, sem þessi orð sjeu leidd 
af hváll — hvoll — hóll, og ættu þá að þýða: hvæll — hóll, að 
hvæla = gjöra hólóttan, og hvælóttur — hólóttur. 


3) Fms. X, 383: þa oþ cappinn at fram, .... oc hio til kon- 


ungs, en konungrinn hvac undan litt þat, oe misti cappinn hans. 


Nj. 50 * Hvikit þer allir nema Skammkell. 
Nj. 98: Þat varð Skarpheðni,... at stokk í syndr skoþvengr 


hans, ok dvaldiz hann eptir. Hví hvikar þer sva, Skarpheðinn? 
qvað Grímr. 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


að 


168 


hviss ; 

hvassa ; 

hvilft ; 

hvirfill ; 

hvirfingur, hringur ; 

hvirfla ; 

Hvíin, ey í Noregi; 

hvinur; 

hvinn, þjófur; en kvinna, kona; 

hvinnir (fornt), úlfur; 

hvinnska ; 

hvinverskur, sem er frá eyjunni Hvin; 
hvipp, hopp; hann er hvipp um hvapp; 
hvippa (fornt), lauslát kona; 
hvim, snögg hreifing; hvímeygur, hvimstyggur, hvímleiður ; 
hvima, bæra snöggt; hvima augum ; 
hví, hvers vegna; 

hvíta ; - 

hvíti ; 

hvítingur ; 

hvítur ; 

hvítna ; 

hvísl ; 

hvísla ; 

hvíla ; 

hvíla ; 

hvílíkur ; 

hvíld ; 

hvína; en kveina ; 

hvívetna ; 

hvoll, hóll (til forna hváll) ; 

hvolf (að fornu hválf ); 

hvolfa ( að fornu fari hválfa ); 

hvolpur (til forna hválpur ) ; 

hvor, hvor, hvort (að fornu hvárr, hvár, hvárt) ; 


169 


hvorki ; 
hvorugur (að fornu fari hvárrgi og hvárigr); 
hvort (spurningarorð, forðum hvárt) ; 
hvortveggja (forðum hvárrtveggi ) ; 
hvoptur (að fornu fari hváptur) ; 
hvoma, vjelindi ; 

að hvoma; 
hvomur ; 
hvums, undrun; 
hvumsa, hvymsa ; 

að hvumsa, gjöra undrunarfullan ; 
hvymsa, einhverjum verður hvymsa við; 
hveiti. 

Í nokkrum orðum er nú haft h, þar sem upphaflega hefur 
verið k, og á það sjer einkum stað fyrir framan mn; þannig t. a. 
m. hnappur == knappur, hnefi = knefi, hneppa == kneppa, 
hnöttur > knöttur, hnippi = knippi, hnífur = knífur, hnútur 
= knútur, hnýta — knýta, hnýti == knýti, hnúi == knúi, hnje 
== knje, og eru þó stundum borin fram og rituð með k; sýnist bet, 
að láta framburðinn ráða, enda rita h, en þó k, ef svo stendur á, 
að það þyki betur fara. Ávallt mun nú sagt hneif (== öngull) 
fyrir kneif, og virðist engin ástæða, eptir því sem málinu nú er 
komið, að rita það orð öðruvísi, en fram er borið. Enn segja 
menn og hnár fyrir knár, en þar virðist k enn fastara fyrir, og 
sjest það á orðum þeim, er af því eru leidd; því að miklu almenn- 
ast mun sagt Knáleikur, en eigi hnáleikur, knálegur, en eigi 
hnálegur, og sökum þess skal og rita knár, en eigi hnár. 

Þá er enn, að sagt mun Anjóskur fyrir fnjóskur, og skal 
hver sjálfráður, að rita hvort sem hann vill; þómun Fnjóskadal- 
ur almennara en Hnjóskadalur. Eins mun fnykur eldra og rjett- 
ara en hnykur, þótt þessi hin síðari myndin sje nú af mörgum 
við höfð í tali. 

Sumir eru þeir, er sleppa 4 í upphafi greinisins og rita: inn, 
in, ið, o. s. fry., eða þó öllu heldur: enn, en, eð, 0. s. Írv., að 
dæmi fornmanna. Satt er það, að hin upphaflega mynd þessa orðs 


170 


í íslenzku mun að öllum líkindum vera inn, én, ið, og svo hefur 
hún síðar orðið enn, en, eð, með því fornmenn opt rita e í stað- 
inn fyrir é, þó helzt í endingum orða, en hinn, hin, hið er þó 
svo gömul mynd, að eigi er vert, að breyta henni, og það því 
síður, sem nú er ávallt sagt hinn, o. s. fry., ef greinirinn ann- 
ars er við hafður, sem reyndar hvergi nærri er almennt meðal Ís- 
lendinga, og skal því rita: hinn, hin, hið; hinn, hina, hið; 
09. tv 

Þá er og h sleppt framan af í mannsnafninu Rafn, en eigi í 
fuglsheitinu, enda mundi það þykja undarlegt nú á dögum, að 
kalla menn Hrafn; en þá virðist og að rita eigi Rafnseyri, Rafns- 
fjörður, o. s. frv., með því hvor þessara staða mun vera kennd- 
ur við mann, er Rafn hefur heitið, en eigi við krumma. Enn 
fremur segjum vjer nú ávallt álfa (heimsálfa), og er þar eigi vert 
að taka upp aptur hina upphaflegu mynd hálfa ( af hálfur). 

Aptur á hinn bóginn má eigi sleppa % í upphafi atkvæðis í 
miðju samsettra orða, þar sem síðari hlutinn byrjar á %, enda 
þótt það heyrist eigi glöggt í daglegu tali í samsetta orðinu; 
þannig skal rita t. a. m.: varðhald, þótt í framburðinum heyrist 
að eins varðald, með því það er sett saman af vörður (stofninn 
varð) og halda; eins skal og rita agnhald, handarhald, agnhnúi 
elskhugi, gaflhlað, bráðhendis, skapshöfn, skipshöfn, munnshöfn, 
en nú er munnsöfnuður almennt haft, og mun sú mynd svo til- 
komin, að menn hafa eigi skilið orðið höfn (== það, sem haft 
er), og það því síður, sem h eigi hefur heyrzt í framburðinum. 
En rita skal kafald, kerald, hafald, rekald, folald; því að í raun 
rjettri mun ald vera hjer afleiðsluending, eða að minnsta kosti 
orðið það í myndun þessara orða, enda þótt fleirtölumyndin (öld) 
virðist benda til þess, að þau sjeu samskeytingar. Sömuleiðis er 
og líkamur, eða líkami, eins rjettilega ritað og lékhamur, eða 
líkhami, bæði að dæmi fornmanna, og eptir framburði vorum. 
Eins er uppeldi (af ala upp) að öllu eins rjett, eða öllu rjettara, 
en wppheldi, þótt sú mynd finnist og í fornum bókum. 

Athugasemd. Fornmenn rituðu þar opt h í byrjum orðs, 
sem vjer ná eigi höfum það, og ekkert í stað „þess, í. á. m.; 


171 


höfugur — öfugur, hjafn jafn. Aptur á hinn bóginn sleppa 
þeir og opt h, þar sem vjer höfum það nú, einkum fyrir fram- 
an 1, rn, é upphafi greinisins, og jafnvel í öðrum orðum; 
þannig t. a. m.: lífð — hlífð, rafn — hrafn, ræddur == hræddur, 
noðsaum = hnoðsaum, inn — hinn, varðald — varðhald, varygð 
== varhygð. Sjá Frump. 66 —68. 


23. grein. 
Um t. 

Sá stafur hefur víðast skýrt atkvæði, svo að víðast má um 
hann fara eptir framburðinum; þó eru það nokkur atriði, er nefna 
verður, og er þá fyrst aðgæzluvert um #, og sem framburðurinn 
einn er eigi einhlítur til leiðbeiningar, hvort rita skuli té, cða að 
eins #, ef samhljóðandi fer á eptir, er heyrir sömu samstöfu til, og 
skal þá leita meginhlutans, og rita þar #6, þótt samhljóðandi fari 
á eptir, þar sem té er í meginhlutanum, og á það sjer helzt stað: 

1. á undan k, eptir því sem jeg man frekast, að eins í þeim 
föllunum af máttugur, er endingin byrjar á hljóðstaf, ef orðið 
annars er dregið saman, t. a. m. máttkan, máttkir, máttkum, 
0. s. frv., og í vættki; 

2. á undan s í eig. eint. í karlkenndum nöfnum, er meginhluti 
þeirra hefur #4, og má það finna í hverju sem helzt hinna fallanna, 
ef svo er; t. a. m. votts, af vottur (en vots, af votur, eink.); 

3. á undan 7 og n Í nokkrum karlkenndum nöfnum, í þeim 
föllunum, er endingin byrjar á hljóðstaf, og orðin því dragast sam- 
an; þannig t. a. m. möttli, möttla, möttlar, möttlum, af möttull; 
drottni, drottna, drottnar, drottnum, af drottinn ; 

4. á undan l og m í hinum samandregnu myndum, eða í 
þeim föllum, er endingin hefst á hljóðstaf, ýmissa einkunna, er 
enda á inn í gjör eint. í karlkyni, enda verður té þar heyranlegt, 
t. a. ms: glettnum, af glettinn; 

5. í nokkrum einstökum orðum, er allir þrír samhljóðendurnir 
ávallt fara saman, en greinast aldrei að, og eru þau leidd af öðr- 
um orðum, er #é hafa í meginhluta sínum. Þannig skal rita: 

kettlingur; 
kvittni (Á éllkvitini); 


glettni; 
að drottna; 

drottning: 

drottnun: 

styttni; 

pyttla; 

pyttlingur. 

Þá er það enn, að sagnarbót þolbreytingar sagna skal enda á 
tæt, ef að eins st er heyranlegt í framburðinum, en sagnarbót 
áhrifsmyndar endar á tt, því að = táknar að eins ís, en eigi tts; 
þannig skal því rita: prætst, af þræta, þrætti, þrætt; setst, af 
selja, setti, sett; breylst, af breyta, breytti, breytt, o. s. frv. 

Athugasemd 1. Í þeim sagnarbótum, par sem Íst er heyran- 
legt, skal rita özt, ef sagnarbót áhrifsmyndar endar á tt (fyrir ót), 
og er það í þeim sögnum, er Í hafa í meginhluta nafnháttar, 
t. a. m.s hræðzt, af hræða, hræddi, hrætt; reiðzt, af reiðast; bræðzt, 
af bræða, bræddi, brætt. 

Athugasemd 2. Aldrei skulu þrjú t standa saman í sönn 
samstöfu, enda þótt svo þyki eiga að vera eptir uppruna, t. a. 
m. ef stofn orðsins endar á tt, en endingin ætti að vera annað- 
hvort t að eins, eða t og hljóðstafur á eptir, samkvæmt beyg- 
ingu annara orða, t. a. m. í hvorugkyni einkunna, er tt hafa 
í stofni sínum, en þá skal ávallt sleppt endingar-tjeinu, og því 
rita: ljettur, ljett, ljett; þjettur, þjett, þjett, o. s. frv. Hið sama 
verður og ofan á í þál. tíð og gjörsagnarbót allra þeirra sagna, 
þar sem tt er í stofni þeirra, og þál. tíð og gjörsagnarbót mynd- 
ast með ti ogt; þannig t. a. m.: hitta, hitti, hitt; rjetta rjetti, 
rjett, 0. 8. frú. 

Ef s fer bæði á undan í og eptir því, heyrist é eigi í hvers- 
daglegum framburði; á það sjer einkum stað í eig. eint. þeirra 
nafna, er meginhluti þeirra endar á #, og má þá sjá það á gjör. 
og þol., hvort é skuli í vera; þannigskal því rita: Ærists, prests, 
frests, al Kristur, prestur, frestur (en fress — köttur). 

t er opt óheyranlegt í framburði vorum, ef s fer á undan, en 
n á eptir, og verður því að hafa gætur á, að fella eigi é úr í 
þess konar orðum, er þau eru leidd af öðrum, er té hafa í megin- 
hluta sínum, og eigi heldur bæta þar inn #, er eigi skyldi eptir 


uppruna; en mörgum er gjarnt á hvorttveggja; þess vegna skal 
TA 


kostnaður ; en risna (gestrisni) ; 

að kristna; að gisna (af gísinn), o. s. frv; 
kristni ; 

að fasína; 


freistni, o. s. frv. 

Á undan 1 aptur á móti og eptir s mun rjettast að rita hvergi 
t, enda þótt sumir kunni að rita svo, t. a. m.: basl, basla; busl, 
busla. 

Verið getur að é stundum verði óheyranlegt í framburðinum 
á undan s, ef einn eða fleiri samhljóðendur fara á undan, en þá 
verður að gæta að, hvort £ eigi kemur fram í neinni mynd þeirra, 
og verði það heyranlegt í öðrum myndum orðsins, þá skal ogrita 
það í öllum myndum, þótt eigi heyrist; þannig skal t.a. m. rita: 
felmts, af felmt (== felmtur), felmtsfullur. Eins skal og rita: 
Játsa (af játa), enda þótt í framburðinum heyrist jássa. 

Þá hefur í framburðinum té breytzt í f á undan f í fyrirsetn- 
ingunni at (== að, eptir núverandi atkvæði orðsins), þar sem nú 
er sagt affangadagur, og, að minnsta kosti stundum, affaradagur, 
í staðinn fyrir aðfangadagur, aðfaradagur (áður atfangadagr, 
og atfaradagr); og ber nauðsyn til, að gæta þess; því að af- 
faradagur er líka til, en það þýðir síðasta dag t. a. m. jóla, en 
aðfaradagur táknar daginn fyrir jól. 

Að öðru leyti hefur hin forna mynd fyrirsetningarinnar at 
breytzt í að á síðari tímum, og svo skal og rita. Eins skal því 
og rita að í öllum samskeytingum, nema því að eins, að hljóðfegurð 
heimti að at sje; þannig t. a. m.: aðfarir, aðgjörðir, 0. s. frv., en 
athöfn, athugi, atrenna, o. s. frv., enda er at þar orðið fast og 
framburðurinn skýr. 

Um ettir == eptir, og attur == aptur sjá 32. gr. 

Sumir rita atkeri, en það er eigi rjett, heldur skal ritað 
akkeri; því að orðið er eigi samsett með at (== að), heldur er 
fyrra k orðið úr n fyrir tillíkingu (sbr. á dönsku og þýzku Anker: 


174 


á ensku anchor: á engilsaxnesku ancer, aner, anera; á latínu 


ancora). 


24. grein. 
Um d og ð. 

Fornmenn gjörðu skýran mun á d og ð í rithætti sínum, eins 
og þeir og hafa gjört í framburði sínum, hvort kveðið var að d lint 
eða hart; lint d nefndu þeir eð, og rituðu ð, en hið harða nefndu 
þeir dje, og rituðu ð eða d. Síðar gjörðu Íslendingar engan mun 
á ð og d í rithætti sínum, þangað til Rask heitinn tók það upp 
aptur, og stuðlati til, að það var tekið upp í bókum; og er nú 
svo komið, að ð er haft í öllum þeim bókum, sem prentaðar eru 
með latínuletri, en í þeim, sem prentaðar eru með gotnesku letri, 
sem svo er kallað, er þeirra enginn munur gjörður, heldur ávallt 
haft að eins b, eins og optast nær eigi heldur í skript, eins og 
þar beri minni nauðsyn til að rita rjett. En enda þótt að gjörður 
sje munur á d og ð í framburðinum, ber þó nauðsyn til, að hafa 
fastar reglur, til að fara eptir í riti, og allra helzt enn þá, meðan 
börnum er eigi almennt kennt að gjöra mun á d og ð, en þau 
eru látin nefna báða stafina dje. 

1. d skal rita í upphafi orða, en aldrei ð; þannig t. a. m.: 
dalur, dómur, dyr. Í miðju orði skal og rita d, enda þótt hljóð- 
stafur fari á undan, ef það er í upphafi atkvæðis, en það á sjer 
að eins stað í samskeytingum eða samsettum orðum, t. a.m.: há- 
degi, harð-drægur, vor-dagur, o. s. fry. 

9. d skal og rita eptir öllum öðrum sambljóðendum, en 9, 
" og f, það er: á eptir 7, nm, m, og 6, en ó getur því að eins átt 
sjer stað á undan d, að m fari á undan, og er þó óheyranlegt; 
þannig t. a. m.: vald, vandi, skemmdir, kembdi, kembdur, og 
eins skal og rita d á eptir 7, n og m, enda þótt g, r, eða f fari 
á undan, t. a. m.: sigldi, hegndi, hyrndur. 

3. d skal og rita á eptir g, r, og f, ef einhver annar sam- 
hljóðandi fer þar á undan, þ. e. ! eða n, eins og síðar mun sagt; 
þannig t. a. m.: telgdi, hengdi, o. s. fry. - 

4. Þá skal og rita dd, en aldrei ðd, og því síður öð, ef 


175 


tákna skal tvöfalt djelhljóó í enda á samstöfu, en það á sjer að 
eins stað á eptir hljóðstaf; þannig skal því ávallt rita: hræddur, 
saddur, mæddur, enda þótt þessi orð sjeu leidd af "ræða, seðja. 
mæða, 0. s. Írv. 

Á hinn bóginn skal rita: 

1. ð ávallt í miðju og enda samstöfu á eptir öllum hljóð- 
stöfum, hver helzt sem er, t. a.*m.: fáðir, gleður, föður, liður, 
smíð, móðir, fæða, syðri, auður, 0.s. fry. Þess ber vel að gæta, 
að rita d, en aldrei ð, í byrjun samstöfu, þótt í miðju orði sje, 
og þótt hljóðstafur fari á undan, eins og áður er sagt. 

2. Ávallt skal rita ð á eptir eintómt 9, 7, og f, og eins þótt 
einir tveir þessara stafa fari á undan, þ. e. 99, 77, rg, rf'; þannig t. a. 
m.: mægðir, hörð, hefð, byggð, kyrrð, bergði, mergð, hverfði, en ff 
á sjer alls engan stað í íslenzku á undan ð. En fari aptur á móti 
leða n á undan g, 7, eða f, skal ávallí rita d, en eigið, og á það 
sjer stað í þál. tíð og hluttekningarorðum liðins tíma ýmissa sagna, 
og í ýmsum nöfnum; þannig t. a. m.: hvelfdi, hvelfdur; fylgdi; 
telgdi, telgdur; hengdi; hengdur; fylgd; tengdir, o. s. frv., og 
því heldur skal rita d, ef linstafurinn (2, mn) stendur síðar, t. a. 
m. tefldi, hegndi, o. s. frv. Orsökin til þess, að rita skal d í 
þessum orðum, er sú, að Z og n ber g ofurliða, svo að miklu 
minna ber á g en ella, og við það kemur fram hart dje á eptir 
í framburðinum. 

Athugasemd. Svo virðist að minnsta kosti, sem fornmenn 
hafi ætlazt til, að rita skyldi ávalit | á eptir g, 1, eða Í, hver 
helzt stafur sem á undan færi, og rita því fylgði, hengði, o. s. 
frv., enda rita þeir og opt ð, ogjafnvel þ, á eptir öðrum sam- 
hljóðendum, þar sem {hljóðið nú að minnsta kosti er d, t. a. 
m. á eptir 1, n, og m, t. a. m. vilð, vond, vansemð, vort sem 
bað heldur kemur af því, að rithátturinn hefur eigi verið búinn 
að ná neinni festu í þessu efni, eða þá að hljóðið hefur í eyrum 
þeirra verið lnara, en það er nú; en nú er alls engin orsök 
til, að rita svo, með pví nú er hljóðið fullskýrt. Opt rita þeir 
og Ð og ð á byrjun orða fyrir Þ og þ, þó helzt í fornöfnum 
og í byrjum setningar, og mun sá ritháttur þó hafa verið enn 
tamari Norðmönnum en Íslendingum; pannig t. a. m.: Dessi 
þyrir Þessi, Bína fyrir þína, 0. s. frv. Sbr. Frump. 97 —98. 


176 


Þá ber hjer þess enn að geta um ð, að fari é næst á eptir, 
svo að báðir stafirnir heyri sömu samstöfu til, en hljóðstafur á 
undan, tillíkist það (6) #, eða ð breytist í t, og má því aldrei rita 
ðt, heldur té; er það bæði samkvæmt rithætti fornmanna og eðli 
málsins; því að aldrei heyrist ðt í framburði, enda ljeti það miklu 
ver Í eyrum, og væri því eigi alls kostar rjett, að rita þá sam- 
stöfun, sem aldrei heyrist, Ög það því síður sem ð og é eru skyldir 
stafir, með því þeir eru báðir dumbir tannstafir,. og hljóðið að 
nokkru líkt. Þessi tillíking á ð við £ á sjer stað: 

1. í hvorugkyni allra þeirra einkunna, er meginhluti þeirra 
endar á ð; þannig t. a. m.: Öráður, bráð, brátt; staður, stöð, 
statt; fróður, fróð, frótt; 

2. í sagnarbót ýmissa þeirra sagna, er ð er í meginhluta 
þeirra (t. a. m. í nafnhætti); þannig t. a. m.: hrætt, af hræða, 
grætt, af græða, o. s. frv. 

Athugasemd. Hluttekningarorð liðins tíma fylgja eigi að 
öllu leyti þessari reglu, þar sem í hvorugkyni þeirra eigi er 
bætt t við meginhluta hluttekningarorðsins, heldur myndast hvor- 
ugkynið af meginhluta sagnarinnar með afleiðsluendingunni að, 
ð eða t, eins og karlkynið með áður, bur (og iður), dur, tur, 
og kvennkynið með uð, ð, d eða t; þannig t. a. m.: vaknaður, 
vöknuð, vaknað; ljeður, ljeð, ljeð; sagður, sögð, sagt; kenndur, 
kennd, kennt; mæltur, mælt, mælt. 

Á sömu leið fer um dd í hvorugkyni einkunna, að það tillíkist 
eptirfarandi #, eða breytist í #, svo að hvorugkynið hefur té að 
niðurlagi, en aldrei dd, eða dt, og virðist sá ritháttur með öllu 
rangur, enda þótt Rask heitinn kenni þá reglu, og ýmsir hafi tekið 
hana upp eptir honum; því að það er ekki einungis, að það hljóð 
heyrist eigi í framburði Íslendinga, heldur verður með engu móti 
látið heyrast. Og hví skyldi rita þá samstöfun, er eigi verður 
gjörð heyranleg? Enda er hið sama að segja um dd fyrir framan 
t í sömu samstöfu, eins og sagt var um ðf, að bæði er í beztu 
fornritum vorum ávallt ritað té fyrir ddt, eða dt, og stafirnir ná- 
skyldir, og því mjög eiginlegt, þótt d tillíkist eptirfarandi té. 
Þannig skal því ávallt rita statt, af staddur, satt, af saddur, ytt, 
af yddur, hrætt, al hræddur, 0. s. frv. 


á Eyfi 


Þá er enn um d og ð, að þessir stafir falla ávallt í burtu á 
undan é, ef samhljóðandi fer á undan þeim. Er það enn sam- 
kvæmt rithætti fornmanna, og önnur ástæðan er sú, og sú er ein- 
hlít, að vjer Íslendingar alls eigi getum látið d eða ð heyrast 
fyrir aptan annan samhljóðanda, en undan ét; t. a. m. í hvorug- 
kyninu af vondur eða harður verður hljóðið aldrei annað en ni 
og ré, eða vjer segjum aldrei annað en vont og hart, en aldrei 
vondt eða harðt, og hjálpar eigi, að bera fyrir sig uppruna í því; 
því það getur alls eigi verið rjett, að hafa þær samstafanir, í 
hverri helzt tungu sem er, sem alls eigi verða gjörðar heyranlegar, 
þótt menn vildu, enda skýra ekkert upprunann, ef vel er að gætt. 
Á þetta sjer stað í hvorugkyni einkunna þeirra, er meginhluti 
þeirra endar á 7ð, gð, fð, ld, nd, md, hvaða hljóðstafur sem á 
undan fer, og þá enn heldur í hluttekningarorðum liðins tíma, 
samkvæmt því, sem þegar hefur verið um þau sagt; þannig t. a. 
m.: hart, af harð-ur, sagt, af sagður, haft, af hafður, skelft, al 
skelfdur, vont, af vondur, flæmt, af flæmdur, o. s. frv. 

Samkvæmt þessum reglum, sem nú hafa verið greindar um 
stund, breytist þ í fornafninu þú, er það er skeytt aptan við sagnir. 
Sbr. p. 

Athugasemd. Fornmenn höfðu t í endingum orða á eptir 
á, í og u, þar sem wjer nú höfum Í í framburði vorum, það er 
í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni greinisins og einkunna, 2. 
pers. fleirt. af sögnum, sagnarbótinni, gjör. og þol. eint. í hvor- 
ugkyni hluttekningarorða liðins tíma, og svo á fornöfnunum vit, 
þit, hvat, þat, annat, nakkvat (== nokkuð), og smáorðinu at, og 
stundum víðar, t. a.m. met, vit (fyrirsetningar), og enda höfðu 
Þeir það stundum víðast á meginhluta orðs (sjá Frump. 90 —92). 
En nú höfum wjer breytt þessu t í framburðinum í ð, og verð- 
ur og svo að rita, með því líka að það er samkvæmt öðrum 


2 


breytingum, þeim sem á málinu eru orðnar, að breyta hörðum 
dumba í linan (t er orðið að ð,eins og ker orðið að g), enda öllu 
fegra. 

Beygingarending 2. og 3. pers. í eint. núl. tíma í fram- 
söguhætti sagna er í fornri íslenzku r, sem nú er víðast orðið að 
ur, nema því að eins, að stofninn annaðhvort endi á r, eða hljóð- 
Stafur fari á undan. Ef stofninn endar á r, ætti engri endingu 

12 


178 


við að bæta, í líkingu við önnur orð, er meginhluti þeirra endar 
á r; því að þá er endingunni sleppt nú, ef hún var * að eins í 
eldri tungunni; en í þeim sögnum, er 1. pers. eint. endar á 7, 
bætum vjer nú við í 2. persónu eint. núl. tíma ð í daglegu tali, 
og segjum nú t. a. m. berð, ferð, fyrir ber, fer, og virðist það 
reyndar í fljótu bragði í líkingu við nokkrar sagnir, er fornmenn 
ljetu optast enda á ét í 2. pers. eint., og sem hafa haldið þeirri 
mynd, og eru þau t. a. m.: jeg er, þú ert; jeg vil, þú vilt; jeg 
skal, þú skalt; jeg mum, þú munt; jeg kann, þú kannt; jeg á, 
þú átt (t tvöfaldað); jeg má, þú mátt (t tvöfaldað). Í þessum 
orðum hefur é náð festu og helgi í tungunni, enda er beyging 
þeirra í núl. tíð allt önnur, en í bera, berja, merja, spyrja, o. 
s. frv., og væri því alls eigi rjett, að reyna til, að rýma þessu 
endingar-é burtu, enda þótt aðrar myndir upphaflegri, eða nær 
hinum upphaflegri, einnig finnist hjá fornmönnum, t. a. m. vill fyrir 
vilr, enda á þetta í í sumum þeirra sjer nokkra rót í upprunan- 
um; þannig t. a. m. mátt, á gauzku magt. En sú regla er eigi 
hafandi, að bæta við ð í 2. persónu eint. núl. tíðar þeirra sagna, 
er meginhluti þeirra endar á r; því að hvorki finnst sú mynd í 
fornu tungunni, enda er eigi við tekið af neinum, að rita svo, og 
líka er það, að í líkingu við önnur orð í íslenzku skal engri end- 
ingu bæta við í 2. pers. eint. núl. tíma framsöguháttar, þegar 
meginhlutinn endar á v, og því skal rita: þú ber, þú mer, þú 
spyr, o. s. frv. Í þeim sögnum, er meginhlutinn endar á breiðan 
hljóðstaf í 1. pers. núl. tíma framsöguháttar, bætum vjer í 2. pers. 
eins ð við í framburði vorum, auk hinnar reglulegu endingar, svo 
að vjer segjum t. a. m.: þú færð, þú flýrð, þú rærð, 0. s. Írv.; 
en í þeim sögnum er því síður rjett að rita ð, sem 7, sem á und- 
an því fer, er hin rjetta ending, og ð ofaukið, eða endingin tvö- 
föld, og því skal ð aldrei ritað í þessum sögnum, heldur skal á- 
vallt rita þú fær, þú nær, þú flýr, þú rær, 0. s. frv. 

Opt er það, að d og ð eigi heyrist í framburðinum milli 
tveggja samhljóðanda, bæti í samsettum orðum og afleiddum, þótt 
það bæði geti heyrzt og það skuli rita, og verða menn þá vel að 
gæta upprunans, og rita þar ð, er uppruni er til, nema ef é fer 


179 


á eptir í sama atkvæði, eins og áður er sagt; þannig skal t. a. 


IM. Tit 


orðlof ; apaldgrár ; 
harðna; að úldna; 
stirðna ; handsal; 
sporðdreki ; að handsama; 
Norðlendingar ; holdgan ; 
Norðmenn. holdtekja ; 
hótfindni ; 
sundl; 


að sundla ; 
að bendla. 

Eins er hanki fyrir handki, nema hvað hanki hefur náð fullri 
festu í tungunni, og þeirri myndinni mun því varla rýmandi burtu. 

Aptur er það í öðrum orðum, að d hefur í framburðinum til- 
líkzt undanfarandi n, ef samhljóðandi fer á eptir, og þó helzt í 
samskeyttum orðum, þegar d er síðasti stafur fyrri hlutans, og í nokkr- 
um afleiddum orðum. Reyndar er það satt, að n og d skiptast 
opt á í íslenzku á eptir n, t. a. m. Í jeg fann, vjer fundum, og 
fornmenn hafa opt þá reglu, að tillíkja d við undanfarandi n, og 
svo sýnist, sem sú tillíking hafi náð töluverðri festu í tungunni; 
en allt fyrir það verður þó eigi öðruvísi á litið, en rjettast sje, 
að hafa eigi við þessa tillíkingu, þegar uppruninn er ljós, enda 
væri það eigi rjett, að rita eptir framburðinum í sumum orðum, 
en eigi sumum, er að öllu stendur eins á, enda þótt sumir gjöri 
svo. En úr því allir rita: landnorður, landnyrðingur, þá skal 
eins rita mundlaug (af mund), handyrðir (af hönd), sundmagi 
(af sund); því að nd hefur sama hljóð í öllum þessum orðum. 

Hið eina orð, er gæti verið undantekning frá þessari reglu, 
er smáorðið and í sumum orðum; með því það hefur náð þar 
fullri festu, og þó skyldi gjalda varhuga við, að rita. eigi nn fyrir 
nd yfir skör fram, eða þar, sem d á stundum heyrist, og því rita 

andorða ; 

andgeyfla ; 


anddyri ; 


180 


andpóf (framb. andóf): 

andþveiti : 

andsælis ; 

andskara ; 
andskoti ; 
andstyggilegur : 
andstyggð ; 
andstreymi ; 
andspænis ; 
andsvar, andsvara = 
andlit ; 
andróður ; 
andboð (== mótboð): 
andfætis ; 
andfætingur ; 
andviðri ; 
andvígur ; 
andmál; 
og hin einu orð, er virðist mega rita ann (fyrir and), eru þá: 
annkanni ; 
annnes ; 
annmarki ; 
ef þá eigi er eins rjett að sleppa d með öllu, og rita anmarki, 
ankanni, annes. 

Nú eru aptur mörg orð sett saman með and, stofninum í andi, 
að anda, og er í þeim samskeytingum alls eigi leyfilegt að breyta 
eða sleppa d, þótt svo kunni að heyrast í sumra framburði, sem 
d sje úr fellt, og því skal rita t. a. m. andlát, andvana, and- 
rammur, 0. $. Írv. 

Aptur á hinn bóginn er sjálfsagt, að rita ann í þeim orðum, 
sem saman eru sett með ann (== önn, annir), og því rita: ann- 
virki, annboð (vanalega nefnt amboð), annfriður, annríki, ann- 
semi, 0. s. Írv. 

Þá hefur ð tillíkzt eptirfarandi ! í orðinu frilla == friðla, og 
eptirfarandi k í frékka == fríðka, og sýnist sem frélla og fríkka 


181 


geti átt sjer stað, ef þessar myndir eru bornar saman við myndun 
annara orða í íslenzku, enda er þetta nú orðið almenn mállýzka. 

Þá segjum vjer enn í daglegu tali opt örwllaup fyrir brúð- 
hlaup, en fornmenn sögðu bæði öríðhlaup og brúðkaup, og er 
brúðkaup langtum viðkunnanlegra. 


25. grein. 
Um %Þ. 

Eðli þessa stafs og hljóð lýsir því greinilegast sjálft, hvar 
hann skuli rita, það er, að hann getur eigi staðið nema í upphafi 
orða, eða þá í miðju orða í byrjun samstöfu, og þó að eins sam- 
settra orða, þar sem síðari hluti samsetta orðsins er dreginn af 
því orði, er hefst á p, t. a. m. þyrnir, þorn, því, það, óþveginn, 
samþykki, 0. s. frv. 

Í orðunum Halldór og Steindór hefur þ breytzt í d, og þýk- 
ir rjettast að rita svo, þótt orðin sjeu mynduð, hið fyrra af hall- 
ur og Þór, og hið síðara af steinn og Þór, þótt fornmenn hafi 
ritað og sagt Hallþór og Steinþór. það á sjer og víðar stað í 
málinu, að þ hefur breytzt í #, d, eða ð, t. a. m. í þú, er það 
er límt aptan við skipunarhátt sagna; því að bæði er sagt og ritað 
t. a. m. mæltu, mældu, segðu, gefðu, farðu, nema því að eins 
að menn herði á fornafninu þú, enda skal þá og rita það frálaust 
sögninni. En þar sem þú er límt saman við skipunarhátt sagna, 
breytist þ ávallt í ð á eptir öllum hljóðstöfum, og svo 9, 7, og f 
(sjá 24. gr.), eða þar sem meginhluti sagnarinnar endar á þessum 
stöfum. En hvar þ breytist í d, og hvar það breytist í #, verða 
engar reglur gefnar um, og verður því hljóðið að segja til í því 
efni, með því það yrði oflangt og óþarfi einn, að telja upp öll 
þess konar orð. 

Að sumir rita Th fyrir Þ í upphafi mannanafna, er svo hlægi- 
leg fordild, að hún er óskiljanleg, nema að hún sýni eitthvert 
barnalegt skeytingarleysi um tunguna. 

Í orðunum andóf og andæfa er þ horfið, og mun þó rjettast að 
halda þ, og rita andþóf og andpæfa, því að þessi orð eru að 
líkindum sett saman af and og þóf, þæfa. 


182 


Athugasemd. Fornmenn rituðu opt þ é miðju orðs og enda 
samstöfu, eigi að eins fyrir á, heldur og einnig fyrir t og d; 
t. a. ms glíkþi, fyrir glíkti — líkti; en þess konar rit- 


A 


háttur þykir nú á dögum óhafandi; enda mun hann hafa 
risið af því, að framburðurinn hefur, ef til vill, verið nokkru 
öðruvísi hjá þeim, en hjá oss, á þess konar orðum. 
26. grein. 
Um s. 

Um þennan staf þarf eigi mörgum orðum að eyða, með því 
atkvæði hans er ávallt skýrt, hvort hann heldur er í byrjun, miðju, 
eða enda atkvæðis, og hvaða stafir sem hjá honum standa, og 
framburðurinn sjálfur ber það með sjer, ef s skal rita. Eigi 
minnist jeg heldur þess, að s verði nokkurn tíma óheyranlegt, eða 
verði ofurliði borið af öðrum stöfum; þannig t. a. m. sami, skal, 
sjálfur, stór, snúa, slá; möskvi, fólska, mennskur; salts, sals, 
0.s.fry. Á hinn bóginn, heyrist þar sumstaðar s, er annan staf skal 
rita, einkum 7, er s fer næst á eptir; sjá 29.gr. Hinneini vafi, er á 
getur verið um s, er sá, hvort rita skuli s eða 7, eða hvort heldur 
s að eins, eða ss, á undan fé. Um = verður síðar talað, en ss und- 
an é skal þá rita, er ss er í meginhluta orðsins; en það er: 

1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni þeirra einkunna, er gjör. 
eint. í kvennkyni endar á ss; þannig t. a. m.: hvasst, af hvass, 
hresst, af hress, klesst, af Kklesstur, o. 8. Írv.; 

2. í þál. tíð, sagnarbót og hluttekningarorðum lið. tíma þeirra 
sagna, er ss er heyranlegt í nafnhætti; þannig t. a. m.: missti, 
misst, misstur, af missa; hressti, hresst, hresstur, af hressa, 0. s. frv.; 

3. í orðinu pysslingur, sem myndað mun vera af púss == 
poki, pungur. 

Nú mætti svo í fljótu bragði virðast, að í eig. eint. í karl- 
kyni og hvorugkyni einkunna þeirra, er stofn þeirra endar á ss, 
skyldi rita þrjú ess (sss); en það skal eigi; því að aldrei skal 
þrefalda neinn samhljóðanda í íslenzkri tungu, eða sami samhljóð- 
andinn standa þrisvar saman Í sömu samstöfu, Annað mál er það, ef 
það er samsett orð, og síðari hluti samskeytingsins byrjar á sama 
staf, og-tvöfaldur samhljóðandi stendur í enda fyrra hlutans, en 


2 


þá standa þeir eigi heldur í sömu samstöfu. 


183 


það er sjálfsagt, að rita skal ss í eig. eint. karlkyns og hvorug- 


kyns nafna, er gjör. endar á s; þannig t; a. m.: þ7yss, af þys, húss, 


af hús. 
„Nú segja Íslendingar dupt eða duft (== ryk), og er það eigi 
rjett; heldur dust og dustugur, og má sjá það á sögninni dusta 


(==berja rykið úr). Og enda þótt duft finnist í Skuggsjá, Ohrist- ' 


iania 1848, bls. 137: léttu jarðardufti, og á fáeinum öðrum stöð- 
um, virðist eigi eptir því farandi. 

Athugasemd. Fornmenn höfðu víða ss, er vjer nú ril- 
um s að eins, t. a. m.: íss == Ís (gjör. eint.), þyss == þys, enda er 
hið síðara s fyrir gjöranda-endinguna 1, eða ur, eptir því sem 
hún nú er orðin; en nú fellur sú ending burtu, ef meginhlui- 
inn endar á s, og gildir hin sama regla um gjöranda-ending- 
una é þeim orðum, þar sem meginhlutinn endar á s, 
eins og É þeim orðum, er enda á 1. Eins rituðu þeir ss 
(fyrir sr) £2. og 8. pers. eint. þeirra sagna, er 1. pers. endar á s, 
þannig t. a. m.: kýss (fyrir kýsrkýs), en eigi skal nú heldur 
ss rita í endingum þessara sagna, heldur en í gjör. nafna þeirra, 
er nú þegar voru greind.  Formnenn tvöfölduðu enda víðar ss, 
en ástæða var til, t. a. m. er þeir rituðu búss fyrir bús, því 
að stofninn er að eins bú. 

21. grein. 
Um 2. a 

* er borin fram eins og s, en er að eðli sínu og uppruna 
samsettur stafur, og táknar ts, ds, eða ðs. Í þeim orðum, þar sem þessir 
stafir ættu að standa saman Í sömu samstölu, en kveðið er að, 
eins og s stæði, skal því æg rita. Það á sjer stað: 

1. í 2. pers. fleirt. þolbreytingar sagna, í öllum tíðum; 
t.a.m. þjer elskizt, þjer kenndust, þjer látizt, þjer gæfust, 0. s. frv.; 

2. í sagnarbót þolbreytingar sagna; þannig t. a. m.: þjer hafið 
elskaxt, þeir hafa kennzt, þær hafa fylgzt, þjer höfðuð látist gjöra 
Það, 0. s. fry. 

Á báðum þessum stöðum endar áhrilsmyndin á ð eða í (t í 
hinni fornu tungunni), og við hana er bætt þolsagnarendingunni 
st. Eigi mega menn heldur láta það villa sig, þótt áhrifsmyndin 

sje eigi til; því að þolmyndin myndast og verður að myndast allt 
að einu á sama hátt, eins og hún væri til; sökum þess skal eigi 


184 


rita: jeg hef öðlast, þeir hafa ferðast, heldur: jeg hef öðlast, 
þeir hafa ferðazt, enda þótt áhrifsmyndin sje eigi til af þessum 
sögnum. 

Ef sagnarbót áhrifssagnar endar á #, skal rita sagnarbót 
þolmyndar með tzt, eða ðzt, ef meginhluti sagnarinnar endar á ð, 
af því æ táknar að eins ts, eða ðs, en eigi tés, og því skal rita 
t. a. m. selæt, mjelst, greiðzt, beiðzt, af setja, sett; rjetta, rjett; 
"greiða, greitt; beiða, beitt, o. s. frv. 

3. í þolmyndum sagna, er tilsvarandi myndir áhrifssagnar enda 
á t, eða ar (sen fellur burt í þolmyndum öllum), en meginhlutinn 
endar á té; þannig t. a. m.: jeg læst, ext, sext, hjest; en batzt, 
af því 1. pers. þál. tíðar í áhrifsmynd er batt, t. a. m.: hann 
batzt í því; 

4. í 2. pers. eint. þál. tíma þeirra sagna, er 1. pers. er eitt 
atkvæði og endar á í; þannigt. a. m.: þú grjext, þú hjext, þú exi, 
0. s. frv; en endi 1. pers. á tt, þá verður að rita 2. pers. með 
txt; þannig t. a. m.: þú batzt, vatst, o. s. frv, af því 1. pers. 
er batt, vatl. 

Þá skal og rita veizt, 2. pers. núl. tíðar af véta, með því 
1. pers. er jeg veit. 

þar sem ðs verður heyranlegt, hvort heldur er í sagnarbót, 
eða öðrum myndum þolsagnar, eða 2. pers. þál. tíðar áhrifsmyndar, 
skal eigi rita =, heldur ðs, eins og atkvæði liggur að, ef sagnarbót 
áhrifsmyndar endar á ð, eða meginhlutinn á hljóðstaf, og þannig 
skal t. a. m. rita: hann hefur náðst, hver getur dáðst að því, 
() Sid 

Athugasemd. 2. pers. eint. þál. tíðar framsöguháttar í 
þeim orðum, er 1. pers. er eitt atkvæði endaði í hinni fornu 
íslenzku á t, t. a. m. fórt, og kynni því í fljótu bragði svo að 
virðast, sem hún ætti, nú að enda á zt, með því nú sje bætt 
við st. En þetta er eigi svo að skilja, að st sje bætt við fornu 
myndina, heldur mun st vera komið í staðinn fyrir hið forna 
t, eða því bætt við 1. persónu, og þvískal eigi 2 rituð í þessari 
persónu, mema því að eins, að Í. persónan endi á t, heldur 
skal rita t. a. m. þú fórst, þú gekkst, þú stóðst, o. s. frv. 

5. sskal og rita í efsta stigi einkunna, er stofn þeirra, eða gjör. 
eint, í kvennkyni frumstigs, endar á é, ef ending efsta stigs er að eins 


stur (í staðinn fyrir astur), en þess konar orð munu nú vera Íá, 
er efsta stigið myndist þannig af, en sú myndun var alltíð í forn- 
máli, t. a. m. ágæztr (== ágætastur). Ef stofninn endar á tt, 
skal, eins og áður er sagt, efsta stig ritast með tzt; þannig t. a. 
m. stytztur (al stuttur), hætztur (fornt, == hættastur). Sömu- 
leiðis skal og rita elstur, élst; ystur, yst; helstur, helzt; bestur, 
bext, með því þessi orð eru mynduð af miðstigsmyndunum: eldri, 
ytri, heldri, betri; 

Athugasemd. Fornmenn rituðu opt: ellstur, ellst, af mið- 
stiginu ellri. 

6. Þá skal rita æ Í ýmsum afleiddum orðum, þegar meginhluti 
stofnorðsins endar á #, d, eða ð, en afleiðsluendingin byrjar á s, 
og s að eins heyrist í framburðinum. Þessi orð eru: 

(2 — ís) 
æli (af æti); 
óliskra ; 
gæxla ; 
giska (== getska) ; 
gauzkur, sem er frá Gautlandi; 
helvískur ; 
hörskur, sem er frá Hörðalandi í Noregi; 
Jóskur, sem er frá Jótlandi; 
Þrjóska ; 
að Þrjógkast; 
þrjóskur; 
skoskur ; 
spotzkur ; 
að narsla; 
neyxla ; 
panzari ; 
að beisla ; 
beixli; 
brexkur, sem er frá Bretlandi; 
að flaska (af flatur); 
veizla (varðveisla) ; 


vixka ; 


186 


viskur (Frump. 2). 
(s== ds) 
að anza; 
halsi, sem heldur, Fms. X. 396}: 
hanski; “ 
þrænskur, sem er frá Þrándheimi; 

vensl; 

venzlaður ; 
að vinza; 

vonzka ; 
og svo í einkunnum þeim, seim leiddar eru af landi, t. a. m.: 

íslenzkur ; 

útlenzkur ; 
hollenskur ; 
parlenzkur, o. s. fry. 

Athugasemd. Orðið anza er myndað af and, með afleiðslu- 
endingunni sa, og er því rjettast ritað svona, en ef menn fylgja 
því heldur, að d hafi tillíkstn (sbr. d), þá skyldi rita annsa, 
sem þó er eigi eins rjetlt, og engu nær framburðinum. 

(= == ðs) 

girska!, (fornt), — gríska (Sn.-Ed., II, 12); 

gerskur og girskur (af Garðar; sem er frá Garðaríki; 2) 
grískur) t. a. m. Sn.-Ed. 1I, 12); 

gæxka ; 

græsxka ; 

hersla (áhersla) ; 

hirsla ; 

téxka ; 

þýska; 

Þýskaland ; 

þýskur ; 

lýxka (mállýzka) ; 

lýxkaður, svo eða svo að háttsemi; 


1) Sbr. Girkir og Girkland, Sn.-Ed. 11, 409, fyrir Grikkir og 
Grikkland. Kjettara er gríska, grískur. 


167 


niska; 
nískur ; 
að Örigæla; 
briggli ; 
firzkur (al fjörður), t. a. m. skagfirskur, breiðfirzkur, 
AG 

varsla (vörslur); 
að versla; 

verzlun. 

Athugasemd. Að sumir rita orðin brigali og að brigzla með 
í (sökum framburðarins), og enn aðrir meðx (fyrir ga), er eigi 
rjett; því að þessi orð eru mynduð af sögninni að bregða; sbr. 
að bregða e-m um e-ð. ; 

En ef ðs heyrist í þess kyns orðum (ts og ds heyrist eigi), 
þá skal og rita ðs, en eigi 2; þannig t. a. m. græðsla, hleðsla, 
leiðsla, o. s. frv., af því menn segja ekki græsla, hlesla, leisla. 

Ef s er síðasti stafur orðsins, er það tekið sem regla, að 
draga það eigi saman við undanfarandi #, d eða ð, og á það sjer 
einkum stað í eig. eint: af karlkenndum nöfnum og hvorugkyns- 
nöfnum, og sömuleiðis í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni einkunna,> 
heldur rita ís, ds, ðs, enda þótt s að eins sje fram borið; þannig 
t. a. m. svarts, brands, lands, harðs. Þau orð munu engin í íslenzku, 
að meginhluti þeirra endi á ts, ds, eða ðs, nema orðið góss, og 
mun það eigi finnast fyr en í síðari lögum Noregskonunga, og 
get jeg eigi sjeð meitt rangt í því að rita góss (ð tillíkt s). Sumir 
rita og umz, en það er víst eigi vert, heldur skal rita ms; því 
að uppruni þess er mjök óvís; reyndar rita fornmenn opt uns, 
unds (Fms. TV, 185), wnst (Fms. V, 158). 

Athugasemd. Fornmenn höfðu miklu víðar 2, en nú þykir 
njett að hafa, og þar sem nú er skýrt kveðið að Ós; eins höfðu 
þeir og 2 í eig. eint. nafna og einkunna, og jafnvel ljetu þeir 
Þolmyndir sagna enda á 2 fyrir st (upphaflega sk). Einnig 
riluðu þeir 2 fyrir ss, og jafnvels; þannig rituðu þeir í; a. m. 
kvezt(== kveðst), lanzins (= landsins), að eldaz (== eldast), bleza 
(= ólessa), fullz (= fulls), sterkaztr (= sterkastr). Sjá Frump. 
69 - 70. 


188 


28. grein. 
Um. 

Hljóð þessa stafs er ávallt skýrt, hvar sem hann stendur í 
atkvæði, hvort heldur í upphafi þess, miðju eða síðast, nema hvað 
ll síðast í atkvæði, ef hljóðstafur fer á undan, er borið fram eins 
og dl, eða fremur eins og ddl, en það hljóð skal ávallt rita 0; 
þannig t. a. m.: kalla, hóll, fall, fell, fella, o. s. frv. 

Hið eina, er virðist aðgæzluvert um þennan staf, er það, hvort 
rita skuli l eða ll á undan samhljóðanda í sömu samstöfu, d, t, 
eða s, og skal enn hafa sömu reglu, að rita ll á undan þessum 
stöfum, ef meginhlutinn hefur ll í sjer, eða 17 kemur fram í þeim 
myndum orðanna, er d, t, eða s eigi fer á eptir, og eins í þeim 
orðum, sem leidd eru af öðrum þeim orðum, er ll hafa í sjér. 
Því skal rita á undan d: 

1. í þál. tíma og hluttekningarorðum lið. tíma þeirra sagna, 
er ll hafa í nafnhætti; þannig t. a. m.: fella, felldi, felldur, felld ; 
skella, skelldi, skelldur, skelld, o. s. frv.; 

2. í þeim orðum, sem leidd eru af öðrum þeim orðum, sem 
ll hafa í stofni sínum, og eru þessi hin helztu: 

snilld (málsnilld, orðsnilld) ; 

fulldingur ; 

að fylldast; 

balldinn ; 

felldur (og öllum samskeytingum þess: nærfelldur, samfelldur, 
skapfelldur, torfelldur, voðfelldur, séfelldur, geðfelldur, 
hagfelldur, kláðfelldur, o. s. frv.); 

felldinn (smáfelldinn, stórfelldinn, viðfelldinn, o. s. frv.). 

Fyrir framan í á WZ sjer stað: 

I. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni einkunna þeirra, er í 
gjör. eint. í kvennk. enda á 1; þannig t. a. m.: fullt, af fullur, 
hollt, at holl-ur, o. s. frv. en holt, af holur; 

2. í þál. tíma, gjörsagnarbót og hluttekningarorðum liðins tíma 
sagna þeirra, er hafa í nafnhætti, og mynda þessar tíðir með tí, é, tur ; 
þannig t. a. m.: fylla, fyllti, fyllt, fylltur; stilla, stillti, stállt, stillt- 
ur. Og enn fremurí gjör. og þol. eint. í hvorugkyni hluttekningar- 


189 


orða þeirra, þar sem karlkynið og kvennkynið hefur d; þannig t. 
a. m.i skellt, fellt, af skelldur, felldur. Sömuleiðis þá og af ein- 
kunnum, sem myndaðar eru af þess konar hluttekningarorðum, 
eins og t. a. m. ráðvilltur, ráðstilltur, óspilltur, o. s. fry.; 

3. í þessum einstöku orðum: 

ávallt (of og allt): 
böllti ; 

bölltungur : 
bölltur. 

Athugasemd. Fornmenn tvöfölduðu opt 1, eða rituðu 1, 
þar sem þó eigi skyldi rita nema 1 að eins eptir uppruna. 

Á undan s skal Z rita: 

1. í eig. eint. karlkynsorða, er meginhlutinn, eða þol. eint., 
endar á l!, enda verður 0 heyranlegt í þeim orðum þegar í gjör. 
eint.; þannig t. a. m.: dalls, af dallur, tolls, af tollur, o. s. frv.; 

2. í eig. eint. hvorugkynsorða, er gjör. eint. endar á 1, eins 
og t. a. m.: fjalls, af fjall, kalls, af kall; 

3. í eig. eint. Í karlkyni og hvorugkyni einkunna þeirra, er 
gjör. eint. í kvennkyni endar á ll; þannig t. a. ms fulls, af full- 
ur, holls, af holl-ur (en hols, af hol-ur); 

4. í þessum afleiðingum: 

ællska ; 
að úllskast ; 

tryllska ; 

kalls ; 
að kallsa. 

ll skal einnig rita á undan z í sagnarbót þolmyndar sagna 
þeirra, er ll hafa í nafnhætti áhrifsmyndar; þannig t.a.m.: hellzt, 
af hella, fyllst, af fylla, hrellzt, af hrella, o. s. frv. 

Nú bera menn opt rl fram eins. og ll, en rjettast þykir þó 
að rita þar 7l, er uppruni er til; en hvar 7l skuli rita, sjá 29. gr. 

Þá er sagt, að fjatla um, en það á að vera að fjalla um; 
sbr. gullfjallaður!, bláfjallaður?. 


NI Konungr gaf honum... glófa gullfjallaða. 
2) Ísl,s.1, 161; Úti heyri ek svan sveita .... bláfjallaðan gjalla. 


190 


29. grein. 
Vin r. 

Þessi stafur getur því að eins staðið fyrstur í orði eða at- 
kvæði í íslenzku, að hljóðstafur eða j fari á eptir, enda er það þá ávallt 
skýrt; þannig t. a. m.: raða, rög, reið, rauð, rjóða, 0. s. frv. 

Skýrt atkvæði hefur r og í miðju atkvæði, ef hljóðstafur eða 
á fer á eptir, enda þótt samhljóðandi eða samhljóðendur fari á 
undan, t. a. m. kró, grár, prjónn, frá, skrá, strákur. Eins er 
og skýrt atkvæði þess á undan %k, g, á ð, p, f, m, og skal því 
ávallt rita, sem framburður kveður á, þegar svo stendur á, að r 


og einhver þessara stafa standi saman; þannig t. a. m: mark, 


mergur, herja, fært, færði, harpa, hverfa, karmur, o. s. frv. 
Aptur á hinn bóginn verður það opt óskýrt í tali eða hverfur 
með öllu, ef hljóðstafur fer á undan, en s (sk, st, zt), 
l eða m á eptir, og ber því nauðsyn til, að gæta sín 
vel, að sleppa eigi r á undan einhverjum þessara stafa, nje 
heldur breyta, ef 7 skyldi vera eptir uppruna, og eigi bæta inn 7, 
þar sem eigi er uppruni til, og skal því nokkur grein fyrir gjörð, 
hvar 7 skuli rita á undan hverjum þessara stafa. 

rs skal rita: 

1. í eig. éint. allra karlkenndra nafna, er meginhlutinn, eða 
þol. eint., endar á 7, einsog t. a. m.: hamars, af hamar, akurs, 
af akur, Þórs, af Þór, o. s. frv. 

Athugasemd. Í þeim karlkenndum nöfnum, er enda á ir 
á gjör. eint., skal eig. enda á is, en eigi ins, eins og mjög er 


títt nú á dögum; því að meginhluti þeirra orða endar á i, en 
það r, sem kemur fram í gjörandanum, er ending, og fellur 
því burt í öllum hinum föllunum, t. a. m. orðið hellir beygist 


svona: 


Eint., gjör. hellir, Fleirt., gjör. hellar, 
Þol. helli, þol. hella, 
Þiggj. helli, piggj. hellum, 
eig. hellis, eig. hella, 


Og svona beygjast öll karlkennd nöfn upp á ir, t. a. m.: flýtir, 
kæsir, Þórir, 0. s. frv. Eigi skal heldur rita r, nema að eins í 


A 


19 


gjör. eint. á kljár? (meginhluti kljá), jór (meginhluti jó). Týr 
(meginhluti Tý), skór (meginhluti skó), ljár (meginhluti ljá), már 
(fuglsheiti, meginhluti má), o. s. frv.; 

2. rs skal og rita í eig. eint. hvorugkynsnafna þeirra, er gjör. 
eint. endar á 7, eins og t.a.m. vors, al vor, dýrs, af dýr, sum- 
ars, af sumar, 0. $. frv.; 

3. í gjör. eint. í karlkyni og hvorugkyni einkunna þeirra og 
einkunnarfornafna, er gjör. eint. í kvennkyni endar á r; þannig 
t. a. m.: stórs, af stór, dýrs, af dýr, magurs, af magur (mögur), 
vors, af vor, einhvers, af einhver, annars, af annar (önnur), o. 
s. frv. Aptur á hinn bóginn verður að gæta þess, að hafa eigi r í 
eig., ef meginhlutinn eða gjör. eint. í kvennkyni eigi endar á r, og því 
skal t. a. m. rita hás, af há-r, mjós, af mjó-r, grás, af grá-r, 
0. s. fry., enda er eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni þeirra ein- 
kunna eigi alltíðhafður í íslenzku nú á dögum; 

4, í þessum einstöku orðum: 

hersir ; 
hersing ; ; 
hjarsi, 1, hjörtur; 2, þunglamalegur maður; 
hjarsi?, hvirfill, fyrir hjarnsi (af hjarni, heili); 
þurs; 
þvers; 
súrs ; 
að súrsa; 
að skersast (sbr. skæra, orusta); 
bersi, bjarndýr; 
fors í á eða læk; 
fors, æði, ákafi; 
að fyrsa (hvítfyrsa) : 
vers; 


að versa. 


1) Frumrót orðanna kljár og ljár mun vera kle og le; löinn 
== ljárinn, Ems. VII, 264. 

2) Þetta orð er hjassi á G. Súrs. 67, svo að kveðandi hald- 
ist: ogs gein hjörr um hjassa. 


192 


Sum af þessum orðum eru opt rituð með ss fyrir 7s, eins og 
t.a.m. bessi, einkum í mannsnafninu Bessi (Bessastaðir), og verð- 
ur það eigi talið með öllu rangt, að tillíkja r við s, en virðist 
óþarft. 

rsk á sjer að eins stað í meginhluta orða, og verður 7 þar 
víða óheyrilegt í framburði vorum, er vjer segjum t. a. m. fjaski 
fyrir fjarski; en r skal þó rita í þeim orðum, sem leidd eru af 
öðrum orðum, er hafa 7 í stofni sínum, og eru hin helztu, þau 
sem nú Skulu talin: 

karskur (karskleikur) ; 

kerski (kerskilátur) ; 

kerskinn ; 

kerskur, karskur, í fullkerskur, Fms. VI, 38; 

horskur (horskleikur) ; 

hæverska ; 

hæverskur ; 

þorskur ; 

Þyrsklingur ; 

norskur ; 

fjarski (fjarskalegur; fjarskalega) ; 

mærskur, sem er frá Mæri í Noregi; 
enn fremur í öllum þeim einkunnum, sem leiddar eru af þjóða- 
nöfnum þeim, er endast á verjar, eins og t. a. m. þjóðverskur 
og þýðverskur, af Þjóðverjar og Þýðverjar. 

rst á sjer stað: 

1. í efsta stigi einkunna þeirra, er gjör. eint. í kvennkyni 
frumstigs endar á 7, og efsta stigið er dregið saman, eða a sleppt 
úr á undan sé, og skal því rita stærstur, stærst, af stór; dýrstur, 
dýrst, af dýr, o. s. frv; en aptur á móti hæstur, mjóstur, næst- 
ur, 0. s. frv, af því stofn þessara orða er að eins há, mjó, ná, 
en efsta stig myndast af stofninum, með því að við er bætt astur 
eða stur, ust eða st, ast eða st; 

2. í 2. pers. eint. þál. tíðar áhrifsmyndar sagna, er fyrsta 
pers. þeirrar tíðar endar á 7; eins og t.a.m. varst, barst, fórst, 
af var, bar, fór; 


193 


3. í eint. núl. og þál. tíðar þolmyndar sagna, er 1. pers. 
núl. og þál. tíðar áhrifsmyndar endar á r; þannig t. a. m. berst, 
barst, af ber, bar; ferst, fórst, af fer, fór. 

4. þá skal og 7st rita í þeim orðum, er nú skulu greind: 

þorsti ; 
að þyrsta; 
þyrstur ; 
burst ; 
að bursta ; 1 
bursti ; 
að byrsta sig, ygla sig; 
byrstur, sem er með burst (gulli byrstr, Sn.-Ed. 1, 264; blóði 
byrstr, sama bók, 670); 
fyrstur, fyrst; 
firrstur, fjarlægastur. 
verstur? 

ræt á sjer að eins stað í sagnarbót þolmyndar sagna þeirra, 
er 7 hafa í meginhlutanum, ogsjest það þegar á nafnhætti og öðr- 
um myndum þeirra sagna, enda munu Íslendingar víðast kveða 
skýrt að 7 í sagnarbótinni sjálfri; þannig skal t. a. m. rita hirzt 
af hirða, firrzt, al firrta, virst, af virða, 0. s. frv. 

æsl og rsl er í hversdaglegum framburði stundum borið fram 
eins og sl, og verður því í þess kyns orðum að gæta upprunans, 
og rita t. a. m. 

ærsl, ærsli; 
að ærslast; 

hersla (áherzla) ; 

hirsla ; 

smyrsli ; 
að narsla; 

færsla; 

varla, optar haft í fleirt. vörslur; 
að versla; 

verslun. 

Að rl kveðum vjer að öllu eins og ll, ef hljóðstafur 


194. 


fer á undan, kveðum að báðum samstölununum eins og dl eða 
ddl stæði, og getur því framburðurinn eigi leiðbeint, hvar rl skuli 
rita, og hvar ll; en 7! skal rita: 

í. 1. í þiggj. eint. og öllum föllum fleirt. karlkenndra tveggja- 
atkvæða -nafna, ef r verður heyranlegt í hinum ósamandregnu 
föllunum; þannig t. a. m.: erli, af erill, o. s. frv., ferli ferlar, 
0. 8. Íry., áf ferill; 

2. í þessum einstöku orðum: 
árla ; 

erla (fuglsheiti) ; 
að erla, vinna; 

ofarla {== ofarlega|; 
karl, karlmaður; eins hákarl; en kall, af að kalla; 
kerla ; . 
kerling; 
kurl; 
að kurla; 
gjörla; 
jarl; 
sörli; 
síðarla ; 
skarlat (í fornmáli opt skallat); 
sturl ; ? ; 
Sturla; 
að sturla; 
sturlun ; 
snarl; 
að snarla; 
snarla |= snarlega|; 
snörl; 
að snörla; stundum ritað snörgla; sbr. á ensku snore; á dönsku 
smorke; 
að snerla (sneril-l}; 
neðarla |= neðarlegal; 
að murla; 


195 


perla ; 
að förla og förlast: 
förlun ; 
að ferla í bakferla; 
ferli |feril-l| í atferli, wndirferli, skapferli, búferli, víðferli, 
vígaferli, málaferli, misferli; en ef orðið er myndað af 
falla, þá skal rita 77, t. a. m.: úrfelli; 
ferlegur, og atv. ferlega!; 
ferlíki ; 


framarla {== framarlega|; 


varla. 

Jafnvel í sumum þeim orðum, þar sem # og / heyrir sitt 
hvoru atkvæðinu til, berum vjer 7! fram eins og ll, en þó skal 
rita rl, eins og t. a. m. í Þorleifur, Þorlákur. 

Í orðinu harðla tillíkist rð í framburðinum eptirfarandi 7, en 
cigi skal þó svo rita, af því að það er leitt af harður. 

Ef til vill eru ýms önnur orð, er rl skal í rita, en enga 
brýna nauðsyn þykir til bera, að greina þau, með því afleiðslan 
segir til, ef hennar er gætt; þannig má mynda mörg atviksorð 
upp á -la (samandregið fyrir -lega), og skal þá ávallt rita r á 
undan 7, ef meginhluti frumorðsins endar á 7. 

rn hefur opt sama hljóð í framburði vorum og nn; það er 
kveðið að því eins og dn, eða ddn. Ef grannur hljóðstafur fer 
á undan þessu hljóði, skal ávallt rita rn; því að nn hefur þá sitt 
eiginlega hljóð; því skal rita t. a. m.: barn, en bann, börn, en 
bönn, horn, forn, fyrna, hestarnir, farirnar, o.s. frv. Ef aptur 
á móti breiður hljóðstafur fer á undan, er vafinn meiri, með því 
að í sumum orðum skal rita rm, en sumum nn, og verður þó 7 
víða heyranlegt, þar sem það skal rita; 7% skal rita: 

1. í eig. fleirt. kvennkynsnafna og hvorugkynsnafna, þeirra er 
enda á a í gjör. eint., eins og t. a. m.: súrna, af súra, nýrna, 
af nýta, "0. slfy.s - 

2. í gjör. og þol. fleirt. kvennkynsnafna þeirra, er gjör. eint. 
endar á breiðan hljóðstaf, þegar þau eru skeytt saman við grein- 


1) Í Háttat. Snorra, 60. er., er það ritað fella. 
138 


196 


inn, og því skal rita t. a. m. tærnar, af tá, rærnar, al ró, 
brýrnar, af brú; eins ærnar, af ær (stofninn á), kýrnar, af kýr 
(stofninn kú), sýrnar, af sýr (stofninn sú, svín).  Fleirtalan af 
brún er eiginlega brýnn! (fyrir brýnr), og með greininum ætti 
því að rita þetta orð brýnnar, en nú segjum vjer brýr (t. a. m. 
augabrýr), og verður því og að rita brýrnar, er það er skeytt 
saman við greininn, nema fleirtalan sje höfð brýnn ; 
3. í hinum samandregnu myndum einkunna þeirra upp á önn, 
er r gengur á undan afleiðsluendingu þessari í gjör. eint.; þannig 
t. a. m.: ærnum, ærnir, ærnar, 0. s. Írv., af ærinn; 
4. í þessum einstöku orðum: 
að árna; 
árnaður : 
ármumn ; 
Árni; 

að kárna; 
járn; 

að járna; 
heyrn ; 

að súrna (al súr); 

að rýrna; 
rýrnun ; 
fórn, 

að fórna; 

að meærna; 
mærningur; 

að meyrna; 

Ef samhljóðandi fer á eptir rn „ verður 7 hljóðlaust, eða að 
minnsta kosti mjög óljóst í framburðinum, og skal því þess gæta, 
hvort þess konar orð eru eigi leidd af þeim orðum, er 77 skal í rita, 
eptir þeim reglum, sem greindar hafa verið um stund, og ef svo 
reynist, þá skal og r rita í hinum afleiddu orðum; þannig skal 


1) Sú mynd er og höfð í fornri íslensku, t.a.m. Sn.-Ed. 1, 
142: Þórr lét síga brýnnar; Sn.-Ed. II, 514: Augu mannz ma... 
kenna við brynn éða brár. 


197 


því rita: hyrndur, stirndur, bernska, bernskulegur og bernsklegur, 
bernskur, fyrnd, fyrnska. 

Þá er það enn athugavert, hvar rita skuli 7r á undan sam- 
hljóðanda, og á það sjer stað: 

1. í þál. tíð, sagnarbót og hluttekningarorðum lið. t. þeirra . 
sagna, er stofn þeirra endar á rr, og ending þessara tíða er ti, 
t, tur eðaður; þannig t. a. m.: firði, firrt, færrtur, af firra; skirrð- 
ást, skirrzt, af skörrast við; en þær sagnir munu eigi vera margar; 

2. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni af kyrr, þurr og skjarr: 
kyrrt, þurrt, skjarrt; og eins þá í eig. eint. í karlkyni og hvor- 
ugkyni þessara orða (kyrrs, þurrs, skjarrs) ; 

Enn fremur í eig. eint. nafna þeirra, er rr hafa að niðurlagi 
meginhlutans, og nefnd eru hjer á eptir, t. a. m. ws, af 77, 
(us 

3. í orðum þeim, sem nú skulu greind: 


kyrrð ; að firrta; 

að þurrka ; firrtinn ; 
þurrkur ; ð firrtur (af fjarri) ; 
þurrður? (af þverra) ; firrn; 
hnakkakerrtur ; færnindi, 


svarrkur (af svarri) ; 
með því rr er í stofni frumorðanna. 

Fornmenn rituðu og orrusta, eins og það væri leitt af orri 
(fugl), en nú segjum vjer orusta!, og mun rjettast að rita svo. 

Í öðrum orðum eða myndum skal eigi rita 7r á undan sam- 
hljóðanda, hvort sem samhljóðandinn, sem á eptir fer, heyrir meg- 
inhlutanum til eða endingunni; því skal rita: fjörður, virða, varði, 
marði (af verja, merja), 

rr í enda orðs skal að eins rita í þessum orðum: 


urt ; þurr ; 

kurr (sbr. að kurra); pvarr (forn mynd, == þverraði) ; 
kyrr; skjarr, styggur; 

kjarr, hrísrunnur; barr, eins konar lauf; 


1) Sú mynd finnst og í fornum ritum, t. a. m. Fms. 1, 8, 
Sn.-Ed. 1, 124. 


198 


marr (sbr. að marra); 

nurr (sbr. að murra); 

firr, fjær; 
því að bæði errin heyra þar meginhlutanum til, enda heyrast þau 
bæði í sumum þessara orða (kurr, marr, murr) þegar í gjör. 
eint.; en í flestum koma þau fram, er ending sú bætist við, er 
hefst. á hljóðstaf.  Rjettast mundi og vera, að rita knörr, knarr- 
ar, knerri, 0. s. fry., eins og fornmenn gjörðu, þótt vjer nú segj- 
um Kknör, knarar, kneri, með því svo virðist af hinni eldri beyg- 
ingu þessa orðs, að í stofninum sje rr. En ef eigi heyrir nema 
eitt 7 meginhlutanum til, en endingin skyldi vera r, skal þeirri 
endingu sleppa, og er það samkvæmt framburði vorum og eðli 
málsins, og því skal rita ávallt: jöfur, vitur, ber, mer (af merja). 
Aptur á mót í miðju orði, enda þótt það sje í enda atkvæðis, skal 
ry rita, þegar meginhlutinn endar á 7, og endingin byrjar að 
rjettu lagi á r, og því skal rita rr í þiggj. og eig. eint., og eig. 
fleirt. einkunna eða einkunnarfornafna, er meginhluti þeirra (gjör. 
eint. í kvennkyni) endar á r, og sömuleiðis í miðstigi þeirra; þannig 
t.a.m. dýrri, dýrrar, dýrra, dýrri (= dýrari), at dýr; stórri, 
stórrar, stórra, stærri, af stór; vorri, vorrar, vorra, af vor; 
nokkurri, nokkurrar, nokkurra, af nokkur, o.s.frv. Sömu reglu 
fylgja og einkunnir þær, er gjör. eint. í kvennkyni endar á breið- 
an hljóðstaf, að 77 skal þar rita í þeim þremur föllum, er end- 
ingin byrjar á 7, og sömuleiðis í miðstiginu, eins og t. a. m.: 
hárri, hárrar, hárra, hærri, af hár; mjórri, mjórrar, mjórra, 
mjórri, af mjór, o. s. frv., enda ávallt á millum tveggja hljóð- 
stafa, ef svo er fram borið. 

Athugasemd. Fornmenn rituðu að öllum jafnaði rr í enda 
orðs, þar sem svo skyldi rita eptir rjettum beygingarreglum, eða 
par sem endingin var r t. a.m. í gjör. eint. karlkenndra nafna, 
kvennkenndra nafna (sem nú endast á i) og einkunna, og 2. og 3. 
pers. eind. nál. tíma sagna; þannig t. a. m.: hamar, jöfurr, stórr, 
varr, mýrr (mýri), berr, af bera, ferr, af fara. Þó átti sú undan- 
tekning sjer stað hjá þeim, að þeir slepptu því í gjör. eint. karl- 
kenndra nafna og einkunna, ef meginhluti þeirra endaði á linstaf 
(1, n, r), og annar samhljóðandi fór þar á undan, eins og vjer 


199 


gjörum enn; t. a. m.: karl, skafl, hrafn, vagn, akr, jafn, vitr, o. s. 
frv. Þeir tillíktu og opt r undanfarandi n eða 1, þótt grann- 
ur hljóðstafur færi á undan, t. a. m. kjöll fyrir kjölr, kell fyrir 
kelr, stell fyrir stelr, og leifar þess eru t. a.m. vill, á staðinn 
fyrir vilr; stundum slepptu fornmenn endingar-r, ef ll eða nn 
fór á undan, og rituðu t. a. m. renn fyrir rennr, brenn fyrir 
brennr. 

Mörgum hættir við, er eigi kunna íslenzka málfræði, að rita 
r á eptir m og einkum /, í þiggjanda og eig. eint. í kvennkyni, 
og eig. fleirt. einkunna, þegar meginhluti þeirra endar á l eða n, og 
rita þó ll eðamn á undan. En það er eitt af einkennum íslenzk- 
unnar, að 7 tillíkist undanfarandi 1 eða n (en eigi ll eða nn) í öllum 
tveggja-atkvæða-orðum, og sömuleiðis í öllum eins-atkvæðisorðum, 
ef breiður hljóðstafur fer á undan, og því skal aldrei ending þeirra 
þriggja falla, er þegar voru nefnd, hefjast á ví þess konar orðum, 
þótt svo sje í öðrum orðum, enda er þar ofaukið, ef nn eða ll er 
haft; því að hið síðara n eðal er komið í staðinn fyrir r. Hið sama 
má og Segja um miðstig þess konar einkunna, er meginhluti þeirra 
endar á m eða 1, þegar miðstigsendingin er ri (eigi ari), að r 
tillíkist undanfarandi 7 eða nm. Þannig skal því rita t. a. m. 
Þþiggj. eint. heilli, vænni, mikilli (fyrir væn-ri, heil-ri, mákil-ri) ; 
eig. eint. heillar, létillar, vænnar (lyrir heil-rar, létil-rar, væn- 
rar); eig. fleirt. gamalla, vænna (fyrir gamal-ra, væn-ra), og 
miðstig stopulli (fyrir stopul-rö), vænni (tyrir væn-ri), 0. s. frv. 

Í fyrirsetningunni fyrir er r í endanum opt óheyranlegt, eink- 
um ef hún er skeytt framan við önnur orð, enda rita margir svo, 
bæði að fornu og nýju, en eigi verður þó sjeð, að neina nauðsyn 
beri til slíks ritháttar, og því skal ávallt rita þetta orð óskert, 
hvort heldur það stendur einstakt, eða er skeytt saman við önnur 
orð. 


30. grein. 
Um n. 
Þessi stafur getur í íslenzku því að eins staðið í byrjun orðs eða 
atkvæðis, að hljóðstafur eða j fari á eptir, en ýmsir samhljóðendur 
geta þó staðið fyrir, en hvort sem er, er hljóð þess þó ávallt ljóst, 


200 


og má framburðinum einum hlíta í því efni; þannig t. a. m.: ná, 
núa, knúa, hnýðingur, snúa, fnykur, fnæsa, nje, o. s. fry. 

Eins er það í miðju orðs eða atkvæðis, að n hverfur mjög 
sjaldan í framburðinum, þar sem það annars á að vera, en hitt 
er eigi eins ljóst, hvort rita skuli n eta mn, ef samhljóðandi, eða 
samhljóðendur fara á eptir í sömu samstöfu: Kk, 9, # ds, 3, 7, 
og þarf þar aðgæzlu á að hafa, að rita, sem uppruni er til. 

Á undan k á nn sjer stað í: þynnka, (af þunnur), að minnka 
og minnkun! (af minni), og samskeytingum og afleiðingum þeirra, 
og ef til vill í öðrum orðum afleiddum, er frumorðið hefur nn í 
stofni sínum. 

nn á undan g skal rita í kynngi (fjölkynngi), og svo í 
kunngur, samandregið fyrir kunnugur. Að nn eigi sjer stað í 
öðrum orðum á undan g, þar sem nng heyra sömu samstöfu til, 
man jeg reyndar eigi eptir, nema í samsetningum, enda heyrir g 
þá síðari samstöfunni til, og er svo sem sjálfsagt, að halda stofni 
fyrri hluta samsetningsins óskertum, eða rita nn, þar sem upp- 
runi er til, t. a. m.: manngi (= eigi maður == enginn maður), 
finngálkn. 

Á undan í á nn sjer stað: 

1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni einkunna þeirra, er hafa 
nn í stofninum, eða gjör. eint. í kvennkyni, enda verður nn þar 
fullskýrt fram borið; þannig skal rita t. a. m. grannt, af grönn 
(stofninn grann), stinnt, af stinn, þunnt, af þunn. En endi apt- 
ur á móti gjör. eint. í kvennkyni á n, skal eigi heldur nema eitt 
n í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni, t. a. m. vant, af vanur 
(meginhlutinn van), vænt, af væn, brúnt, al brún, o. s. frv. 

2. Þá skal og rita nn á undan í og d í þál. t., sagnarbót 
og hluttekningarorðum lið. tíma allra þeirra sagna, er nn verður 
heyranlegt í meginhluta nafnháttar, og mynda 1. pers. þál. t. með 
ti eða di; þannig t. a.m.: ginna, ginnti, ginnt, ginntur; kynna 


1) Þessi orð eru nú almennt rituð mínka og mínkun, og þykj- 
ast menn þá bæta upp n, sem úr er fallið, með því að setja í 
fyrir i; en sá ritháttur virðist ástæðulítill; en að rita mínnka, 
er með öllu rangt. 


201 


kynnti, kynnt, kynntur; senna, sennti, sennt; renna, renndi, 
rennt, renndur; kenna, kenndi, kennt, kenndur, o.s.frv. Sömu- 
leiðis í sagnarbótinni af unna, ann, unni, unnt;. 

3. í öllum þeim orðum, hvort heldur eru nöfn, einkunnir eða 
sagnir, sem leidd eru af þess kyns sögnum, sem nú þegar voru 
nefndar, eða þá öðrum orðum, er nn hafa í stofni sínum, og eru 
þessi hin helztu: 

a) á undan t: 

annt (mjer er annt um, al anna); 

ávinnt (t. a. m. ávinnt um söæin, sem leitt er af vinna á); 

hlynntur, velviljaður; 

tenntur (af tönn); 

mennt 

mennta (af mann); 

menntur 

mynntur, flámynntur, o. s. frv. (af munnur); 

b) á undan d: . 

grennd (af granni), 
og svo öllum einkunnum, sem myndaðar eru af hluttekningarorð- 
um lið. tíma þeirra sagna, er „nm hafa í meginhluta sínum; þannig 
t. a. m.: auðkenndur, ókenndur, nafnkenndur, mórenndur. 


Athugasemd. Enda þótt reglan um, hvar rita skuli nn á 
undan t, eða d, eigi virðist villugjörn, skal þess þó getið, að 
eigi má rita nn á undan t eða d á öllum þeim sögnum, er nn 
hafa í meginhluta nafnháttar; pví til eru þær sagnir, er breyta 
öðru n é d í fleirt. þál. tíma framsöguháttar, og því líka afleið- 
ingarháttar, sagnarbót og hluttekningarorðum lið. tíma, eins og 
t. a. m.: finna, fann, fundum (= funnum?), fundið (= funnið?) 
fundinn, og þvé skal eigi heldur rita nn á undan d eða t í 
öðrum orðum, sem leidd kunna að vera af þess konar sögnum, 
enda eru þær sagnir auðþekktar og óvillugjarnar, með því þær 
eigi bæta neinu di við í 1. pers. eint. þál. tíð., eins og sjá má 
af þeirri sögninni, er til var greind. 


1) Fms. 1, 122: sunnr Danmarkar funnu. 

2) Sn.-Ed. 1, 594: hversu margir hættir hafa funnizt í kveð- 
skap höfutskálda; Sn.-Ed. II, 872: fynniz; Sn.-Ed. 11, 299: 
fynnit. 


202 


þá er það athugavert, hvort rita skal nn eða að eins n, ef 
s fer á eptir, með því framburðurinn eigi leiðbeinir mönnum í 
því efni, og skal þá enn stofninn ráða, og skal rita þar nn, er svo 
er í stofninum, og eins þá í öðrum orðum, sem af þeim eru leidd; 
þannig skal því rita nn á undan s: 

1. í eig. eint. eins-atkvæðis-nafna þeirra karlkenndra, er þol. 
eint. endar á nn, t.a.m. grunns, al grunnur, brunns, af brunn- 
ur, manns, af mað-ur (= mann-ur), o. s. frv.; 

2. í eig. eins-atkvæðis hvorugkynsnafna, er hafa í stofni sín- 
um, eða gjör. eint., heyranlegt mn, eins og t. a. m.: skinns, af 
skinn (en skins, af skin — sólarskin, mans, af man = þræll, 
og líka, = kona); 

3. í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni þeirra einkunna, er 
stofninn, eða. gjör. eint. í kvennkyni, er eitt atkvæði og endar á 
nn; þannig t. a. ms þunns, af þunn, sanns, af (sann =) 
sönn (sannur), 0. s. frv. 


Athugasemd. Þess verður vel að gæta, að rita eigi nns, 
heldur að eins ns, í eig. karlkenndra nafna, er hafa afleiðsluend- 
ingarnar an, in, un, þótt gjör. endist á ann, inn, unn, og eig. 
þeirra einkunna, sem hafa afleiðstuendinguna inn, með því gjör. 


2 


eint. í kvennkyni endar á in, þótt í framburðinum heyrast kunni 


2 


inn; sór. nn í enda orðs hjer á eptir. Sömuleiðis skal rita 
hans, eig. af hann, því að n að eins er í stofninum, eins og sjá 
má af þiggi. honum. 

4. þá skal enn rita nn í efsta stigi einkunna þeirra, er meg- 
inhlutinn endar á nn (sjá 1), er það myndast með því mótinu, að 
einungis sje við bætt stur, st; þannig t.a.m.: þynnstur, grynnst- 
ur, 0. s. frv. . Sömuleiðis minnstur, er myndað er af minn (í 
minni, miðstig); 

5. í 2. pers. eint. þál. tíðar í framsöguhætti þeirra sagna, er 
1. pers. þeirrar tíðar endar á nn; þannig t. a. m.: þú fannst, þú 
brannst ; 

6. þegar samhljóðandi, eða samhljóðendur fara á eptir s, í 
öllum þeim myndum þolbreytingar sagna, er sama mynd í áhrifs- 
sögninni endar á mn; þannig t. a. m. Jeg finnst, jeg fannst, 0. 


s, Írv.; 


sl 


203 


7. í þessum afleiddum orðum, „sem nú skulu greind, og fer 
ávallt einhver samhljóðandi á eptir s í þeim orðum: 
kennsla ; 
kennsli ; 
kvennska ; 
kvennskur ; 
að grennslast ; 
grennslun (eptirgrennslun) ; 
hvinnska ; 
að hvínnska ; 
synnstur (fornt, == syðstur, Fms. XI, 229); 
spennsli ; 


rennsli (framrennsli) ; 


að rennsla ; 
brennsla ; 
fryjala ( (af Finnar) ; 
finnskur $ 
mennska í samskeytingum: ármennska, ómennska, karl- 
mennska, stórmennska, o. s. Íry.; 
mennskur (mennskir menn). 

Á undan z á nn sjer stað að eins í sagnarbót þolsagnar 
þeirra sagna, er nn hafa í meginhluta nafnháttar, og mynda þál. 
tíma framsöguháttar með té eða di; þannig t. a. m.: kennt, af 
kenna, grynnzt, af grynna, o. s. frv. 

anza er samkvæmar upprunanum en annsa (alðand — á 
móti), eins og áður er sagt. 

Á undan r skal nn rita í einkunnum þeim, er meginhlutinn, 
cða gjör. eint. í kvennkyni, endar á nn, og sem fyrir skömmu 
var um getið að rita skyldi nn á undan s, og er það í þiggj. og 


eig. eint. í kvennkyni, og eig. fleirt. í öllum kynjum; þannig t. 
| am. grunnri, grunnrar, grunnra, al grunnur; sannri, sannr- 
ar, sannra, af sannur, oc $. frv. 

Athugasemd. Í hinni fornu tungunni var ending sú, er 
| vjer nú ritum ur, víðast að eins r, og því átti nn þar sjer víð- 
ar stað á undan 1, en nú. 


204 


þá er það enn athugavert, að láta eigi n falla burtu á millum 
g og s, t og s, f og s, þótt eigi heyrist, eða þótt það að minnsta 
kosti verði mjög óskýrt í fljótum framburði, en það vill að eins 
til í eig. eint. nafna og einkunna, enda verður n heyranlegt þegar 
í gjör. eint., og því skal rita: gagns, af gagn, botns, at. botn, 
vatns, af vatn, jafns, af jafn, hrafns, af hrafn (framborið líkt 
og gaggs, boss, vass, jafs, hrafs). Líkt stendur og á, er vjer 
segjum í daglegu tali hrokkelsi, en rita skal hrognkelsi, það er, 
að mn hverfur í framburðinum, og g tillíkist k. Enn fremur segja 
menn spánýr, en það er spán-nýr. Eins hverfur n með öllu í 
framburðinum í orðinu daunsna; því að jafnaðarlegast er sagt 
dausna, en það er eigi rjett; því að orðið erleitt af daun. Eins 
virðist pésl vera fyrir pénsl (af pína); á engilsaxnesku pín, pine; 
á þýzku Pein; á grísku (to, móvog), og því ætti að rita pénsl, 
en eigi písl; en þó er pésl forn mynd, og hefur því meira við að 
styðjast. 

Síðast í atkvæði millum tveggja hljóðstafa er ávallt skýr fram- 
burður, hvort heldur sje 7; eða nn, og virðist því enga nauðsyn 
til bera, að eyða orðum að því, heldur mun óhætt, að láta fram- 
burðinn ráða. Eins er það í enda eins-atkvæðis-orða; allir heyra 
t. a. m. skýran mun á skín (sólarskin) og skinn (húð), skini og 
skinni, hinn og hin, {lan og bann, flani og banni, grun og 
grunn, 0. s. frv. Nú er orðið almennt, að segja og rita þjón og 
daun, fyrir þjónn og daunn, en engin nýtileg ástæða virðist vera 
fyrir þeim $nyndum, og þær ekkert hljómfegri. Í afleiddum orð- 
um, sem eru tvö atkvæði eða fleiri, verður víða eigi heyranlegur 
munur á # og nn, hvort sem er í miðju orðs (en þó síðast í at- 
kvæði) eða enda, og því skal nokkrar reglur um það rita. 

1. nn skal rita í gjör. eint. karlkenndra nafna með afleiðslu- 
endingunum ann, inn, unn, með því hið síðara n er gjöranda- 
endingin r, er tillíkzt hefur „ á undan, og alls engin ástæða til, 
að sleppa öðru enninu í þessum orðum, fremur en t. a.m. Í ein- 


kunnum upp á inn (loðinn), og því skal rita: arinn, aptann, 


9205 


Óðinn, Auðunn, jötunn, himinn, drottinn, morgunn!', 0. s. fry. 
Aptur á móti skal þol. eint. þessara nafna enda á an, ín, un; 
því að það fall er endingarlaust í öllum þeim. orðum karlkennd- 
um, sem í gjöranda eintölunnar enda eigi á í; t. a. m. hestur, 
þol. hest; dalur, þol. dal; vinur, þol. vin, 0. s. frv. 

2. mn skal og rita að niðurlagi í gjör. eint. kvennmanna- 
nafnanna: Þórunn, Jórunn, Ingunn, og eins Iðunn, enda verð- 
ur það ljóst af hinum föllunum; því að þá heyrist nn skýrt, t. a. 
m. Þórunni, Þórunnar, o. s. frv. Á sama hátt skal og rita 
Dýflinn, bæjarnafn á Írlandi (Dublin). Enn fremur skal og 
rita einkunn, enda segjum vjer og einkunnar; en eins á að rjettu 
lagi og að rita vorkunn og miskunn, enda þótt vjer nú segjum 
og almennt ritum vorkun og miskun; því að síðari hluti þessara. 
þriggja nafna er stofninn kunn, sem kemur fram í sögninni kunna 
og kenna, eins og sjá má, er vjer ávallt segjum vorkenna, og 
heyrir því nn stofninum til. En eins skal þá og rita nn í öðr- 
um þeim orðum, sem leidd eru af vorkunn og miskunn, t. a. m. 
vorkunnlátur, vorkunnsemi ; miskunnsamur, miskunnsemi, 0. 8. frv. 
Raunar segjum vjer nú ávallt méskuna fyrir mískunna, og hefur 
sú mynd sagnarinnar náð fullri festu í tungunni, enda sögnin 
fengið þá beygingu, að óviðfelldið verður, að fara að breyta henni; 
en þótt ósamkvæmni verði nokkur í því, að rita miskunn, en þó 
miskuna, virðist samt sem áður rjettast, að rita eptir upprunan- 
um, þar sem framburðurinn og hljóðfegurðin eigi eru til beinnar 
fyrirstöðu, og rita því máskunn. 

3. Gjör. og þol. eint. í karlkyni greinisins er hinn; því verð- 


ur og að rita nn að niðurlagi þessara falla, þegar greinirinn er 


2 Af því sumir hafa efast um, að dæmi þessa ritháttar finn- 
ist í fornritum, þá vil jeg þó sýna þess fáein dæmi: aptann, 
Sn.-Ed. 1, 841, 11, 603; Óðinn, Sn.-Ed. 1, 24, 199, 214, 354, 
11, 252; jötunn, Sn.-Ed. 1, 408, 11, 258, 278, 286, 434, 583; 
jötunninn, Sn.-Ed. 11, 278, 279; himinn, Sn.-Ed. 1, 40, 52, 280, 
470, 11, 225, 265, 300, 429, 499; himiN, Ísl. s. Il, 487, 489; 
hímín, Ísl. s. IT, 498; drottinn, Sn.-Ed. 1. 252, 308, 11, 538 ; 
DottiN, Ísl. s. 11, 490; morginn, Sn.-Ed. I, 308, 444, 


206 


skeyttur aptan við karlkennd nöfn. Á hinn bóginn er gjör. eint. 
í kvennkyni greinisins og gjör. og þol. fleirt. í hvorugkyni hín, 
og því skal að eins rita # að niðurlagi þessara falla, er greinir- 
inn er skeyttur við; þannig skal því rita t. a. m. tanginn, smið- 
urinn, vinurinn; tangann, smiðinn, vininn, 0. s. frv.; en Kkon- 
an, hæðin, mýrin, höndin; augun, klæðin, löndin, höfuðin, 0. 
sÍry. 

4. nn skal og rita í gjör. og þol. eintölu í karlkyni einkunna 
þeirra, er hafa afleiðsluendinguna ín; því að gjöranda-endingin 7 
hefur þar tillíkzt undanfarandi n, og í þol. er inn fyrir ínan; 
því að fallending einkunna í þol. er an, eins og sjá má af rék- 
an, vitran; þannig t. a. m. gjör. loðinn fyrir loðinr, flókinn 

„fyrir flókinr, og þol: loðinn fyrir loðinan, flókinn fyrir flókinan, 
0. s. frv. Á hinn bóginn verður að eins n að niðurlagi þessara 
einkunna í gjör. eint. í kvennkyni, og gjör. og þol. fleirt. í hvor- 
ugkyni; því að þessi föll eru endingarlaus, eins og sjá má af vík 
kona, greind börn; því verður og að rita t. a. m. loðin ær, 
flókin net, o. s. fry. Eptir sömu reglum, og nú hafa verið greind- 
ar, skal og rita hluttekningarorð liðins tíma, er enda á inn, rita 
nn að niðurlagi í gjör. og þol. eint. í karlkyni, en n að eins í 
gjör. eint. í kvennkyni, gjör. og þol. fleirt. í hvorugkyni; t. a. m. 
alinn hestur, alinn hest; vel alin ær; vel alin lömb. 

5. Með því sjálf afleiðsluending einkunna þeirra, sem um var 
getið hjer næst á undan, er að eins én, en eigi inn, því að hið 
síðara n í gjör. og þol. eint. í karlkyni er fallending, þá skal og 
rita n að eins í þeim orðum, sem af þess konar einkunnum eru 
leidd, eða skeytt saman, t. a. m. feginsamlega, borginmannlegur, 
0. 8. frv. 

6. Þol. eint. í karlkyni af einkunnunum mikill og lítill skal 
rita mékinn, lítinn; því að það eru samandregnar myndir fyrir 
míkilan og létilan, þannig að a er fallið burtu úr fallendingunni, 
en 7, síðasti stafur meginhlutans, hefur tillíkzt eptirfarandi n. 

7, Þá skal rita enn, þegar það þýðir sama sem enn þá; t. 
a.m.: Hann er ekki kominn enn; enn fremur. Aptur skal rita 
en, samtengingarorðið, == á dönsku men, og em == heldur en, 


207 


á latínu gwam; þannig t.a.m. Pjetur er eldri en Jón; en þó 
er Jón stærri. 

Nú er gjörð grein fyrir, hvar nn skuli rita í niðurlagi orða, 
og skal alstaðar rita „ að eins, annarstaðar en þegar hefur verið 
sagt að nn skuli rita; hefur þegar að nokkru verið greint, hvar 
m að eins skuli rita að niðurlagi; en enn fremur skal og einungis 
n rita, en eigi nn * 

1. í gjör., þol. og þiggj. eint. allra kvennkenndra nafna, sem 
leidd eru af sögnum og hafa afleiðsluendinguna un eða an, upp- 
runalega ávallt an; t. a. m. huggun, svölun, miðlun, velfarnan; 

2. í hvorugkynsnöfnum, sem enda á an, t. a. m. gaman, 
maánnlíkan ; 

4. í enda atviksorða þeirra, er hafa afleiðslu-endinguna an, 
enda þótt í framburðinum kunni að heyrast ann; en hin helztu 
þeirra eru þau, sem nú skal greina: 

custan ; 
aptan; 
áðan ; 
innan ; 
ofan; 
utan ; 
undan ; 
gjarnan (áður gjarna); 
jafnan; 
handan ; 
heiman ; 
hjeðan ; 
hvaðan; 
Þaðan; 
saman; 
síðan; 

sunnan ; 

neðan ; 

norðan ; 

framan: 


208 


vestan ; 
meðan ; 

3. í þol. eint. í karlkyni allra einkunna þeirra, þar se fall- 
ending þol. er an, það er allra einkunna, sem eigi hafa afleióslu- 
endinguna ín; t. a. ms stóran, stórmarnlegan, vænan, gráan, 
mjóan, o. s. frv. 

Með því að nn er borið fram sama hljoði og 7n, fari breið- 
ur hljóðstafur á undan, því að hvorttveggja er borið fram eins og 
ddn, þá hefur mörgum orðið það á, að rita rn, þar sem nn skyldi 
rita, t. a. m. að rita brúrn fyrir brúnn, seirn fyrir seinn, steirn 
fyrir steinn, værn fyrir vænn, o. s. frv. En í því skal þeirri reglu 
fylgja, að ef n að eins kemur fram í einhverri mynd orðsins, skal 
ávallt rita nn í þeim myndunum, er ddn er fram borið. Sjá að 
öðru leyti 7. 

Þá hefur í hversdagslegum framburði vorum 7“ breytzt í Í í 
orðinu mylna! (vindmylna, vatnsmylna), er það er borið fram 
mylla, og er eigi rjett að rita mylla, heldur ávallt mylna (en 
milla á fati). 

Enn fremur hefur n breytzt í m, er vjer segjum skurm 
(eggjaskurm),-og skal þó eigi svo rita, heldur ávallt skurn. 


3l. grein. 
Um x. 

æ er að uppruna runnið saman ýmist úr k og s, eða g ogs, 
en að framburði til úr linu g og s; mætti því svo virðast, sem 
alstaðar mætti rita æ í íslenzku, þar sem ks eða gs er borið fram 
í einu atkvæði, eða þá á hinn bóginn að rita hvergi æ, heldur 
ks, eða öllu heldur gs í stað þess. En fornmenn gjörðu hvorugt, 
enda hefur það aldrei orðið almenn regla.  æ hefur að eins þótt 
rjetthaft í þeim orðum, sem sjálf eru frumorð, og æ heyrir stofn- 
inum til, og þá líka í þeim, sem leidd eru af þeim, en eigi í 


2 2 


þeim, “sem leidd eru af öðrum orðum í íslenzku, hvort heldur s, 


1) Þetta orð er engan veginn fornt, og hefði því vel mátt 
sleppa að tala um það; hið eiginlega íslenzka orð fyrir það er 
kvern, nú optast kvörn, 


209 


með þeim stöfum, sem því kunna að fylgja, er beygingarending, 
eða afleiðslu-ending; þannig skal því rita: lags, vegs, eig. eint. 
af lag, vegur; flaksa, af flak, o. s. frv. 


Þau orð, sem því skal með æ rita, eru þau að eins, er nú 


skal greina, og svo þau, er af þeim kunna að vera leidd, eða 


skeytt saman við þau: 


að 


að 


(að 


að 


að 


að 


ax á korni; 

aæla (af öxl); baraælaður; 

(0 se 

özæa, höggva (Fms. 1, 223); 

öxull ; 

öl; 

ögn == yrn; 

ex (nafnið á stafnum); 

OM 

æra), æxti, ættu, æætur; sjá 10. gr. 
ærl og æxli; 

ætla ; 

æælingur ; 

uti ; 

yrn ; 

yrni; 

yæna (um kýr); 

jarl; 

higti ; 

hiæta ; 

taxti; 

lat; 

saæ, sverð, sveðja; 2) kinnungur á skipi; 
sara; 

Saxar (þjóðarheiti); 

Saæland ; 

saælenzkur; ; 
saæneskur ; 


söz; ljósasöt ; 
14. 


sét; sextíu; sextugur : 

settán; seætándi ; 

lynædýr, gaupi eða ganpa (á dönsku Los); 

buxur (rjettara er órækur); 

fax á hesti; 

faxi; Ginfati; Glófaæi: 

föróttur; glóföróttur ; 
fextur ; 
for; kaupfoz ; 
vart (cera; á dönsku Voæ); 
að vara (vaæinn, hávaæinn, riðvaæinn, o. s Írv.); 
vaæta Í frumvaæta, gjafvaæta, 0. s. frv.; 
vöætur ; 
að vera, draga vax á; 
að vexa!, auka; 
víagl; * 
að víæla (víælaður); 
vírlun. 

Margir rita og að hneyæla, hneyæli, hneyælun; en þessi orð 
virðast leidd af hneykja, og því er rjettast að rita þau með ks: 
hneyksla, hneyksli, hneykslun. 

Athugasemd. Í fornum ritum Íslendinga má finna þess 
mörg dæmi, að önnur orð sjeu rituð með x, en þau, sem hjer 
eru talin, og er þá ritað eptir framburði, en eigi virðist svo, 
sem þeir hafi ætlazt til, að það væri stöðug eða almenn regla. 
Sjá Frump. 102 — 104. 


32. grein. 
Um p. 
p í upphafi orðs og samstöfu hefur ávallt skýrt atkvæði, og 


þr 


eins í enda atkvæðis á eptir alla hljóðstafi, og samhljóðendurna 
#, 1, en aptur á hinn bóginn verður eigi af framburðinum einum 


með vissu ráðið, hvort rita skuli p eða þá f, ð, eða v, ef á eptir 


9 Sn.-Ed. 1, 498: brim vexti — brimið óx. 


21l 


fer í sömu samstöfu £ eða s, eða hvort rita skuli p eða pp, ef sam- 
hljóðandi fer næst á eptir í sömu samstöfu, og því skal hjer 
nokkur grein á því gjör. 

I. p skal ávallt rita fyrir framan é í þeim orðum, þar sem é 
er ending, og p kemur í ljós í meginhlutanum, eða í þeim mynd- 
um, þar sem é hverfur burt. Á þetta sjer stað: 

1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni þeirra einkunna, er 
meginhlutinn, eða gjör. eint. í kvennkyni endar á p; þannig t. a. m.: 
greypt, af greypur, gljúpt, al gljúpur; 

2. í þál. tíma, sagnarbót og hluttekningarorðum lið. tíma þeirra 
sagna, er hafa p í meginhlutanum, enda má það sjá á nafnhætti 
og núl. tíma framsöguháttar; þannig t. a. m.: 

glepja, glapti, glapt, glaptur; 
gleypa, gleypti, gleypt, gleyptur ; 
skapa, skapti, skapt, skaptur. 

Il. Á undan é skal ávallt rita p í öllum þeim orðum, þar sem 
báðir stafirnir heyra meginhluta til, eða með öðrum orðum, al- 
staðar þar, sem # helzt í allri beygingu orðsins, ef hljóðstafur fer 
á undan, og þá eins í þeim orðum, sem eru óbeygjanleg, eða at- 
viksorðum, samtengingarorðum og fyrirsetningum. Mega menn alls 
eigi láta það villa sjer sjónir, þótt þess konar orð virðist vera 
dregin af öðrum orðum, er f hafa; því að það er eðli tungunnar 
að öllu samkvæmt, að linur dumbur eða þjótur breytist í harðan, 
ef harður fer á eptir; sbr. það, sem sagt er um k og g; enda hafa 
fornmenn þá reglu hvað optast, að rita pt, en eigi ft í þeim orð- 
um. Þannig skal því rita t. a. m.: aptur, eptir?, skript (þótt 
það sje leitt af skrífa), gipta, skapt, skepta, hepti, hepta, o. s. 
frv. 

Mönnum finnst það, ef til vill, undarlegt sökum vana, að rita 


1) Að þessum orðum er kveðið í daglegum framburði, 
eins og tt stæði fyrir pt, og sagt attur, ettir, og eins í sam- 
setningum, t. a. m.: langsettir fyrir langs eptir, en eigi þykir 
þó svo ritandi, nema hjá skáldum, ef rím heimtar, og þó ber 
Það að forðast, ef verður, eða þá ef stælt er eptir framburðin- 


um; (sbr: hrífan ljett mjer ettir. J. Hallgrúmsson). 
14* 


= 


212 


ellepti, dript, svipt (í krennsvipt, karlsvipt), eða sypt (eins og 
það er stundum ritað í fornum bókum), teptur, með því að frum- 
orðin hafa f í sjer (ellefu, drifum, svifum, vefur), og vilja heldur 
rita ellefti, svift, veftur, enda þótt þeir annars fylgi reglu þeirri, 
er þegar var greind; en það er þó reyndar eigi alls kostar rjett, 
hvort sem heldur er litið á framburð eða eðli málsins; enda má 
þess finna mörg dæmi í fornum ritum, að p er ritað 
í þessum orðum; þannig t. a. m. ellepti, Grímnism. 16. er.; 
ellipta, Snorra-Edda 1, 612, Il, 378.  Aptur á hinn bóginn 
hefur það verið venja, að rita f á undan t, ef ét heyrir beygingar- 
endingu til, en orðið hefur f, en eigi p, í stofni sínum, og rita 
því haft, af hafa, enda þótt það í alla staði væri rjett og tung- 
unni samkvæmt, að rita þar p fyrir f, er ét fer næst á eptir í 
sömu samstöfu. 

Ef samhljóðandi (l) fer á undan ft er nokkru öðru máli að 
gegna, sökum þess að f eða p hverfur í framburðinum, eða því 
nær, og ef menn tala svo skýrt, að f eða p verði heyranlegt, þá 
virðist svo, sem heldur heyrist f en p, og því virðist eigi rangt, 


„þótt menn riti þess konar orð eptir uppruna, og riti f í þeim orð- 


um, er f er í frumorðinu, og vanalegast eru ritin f; þannig t.a.m.: 


elfting : tólftungur; 
helft; í tylft; 

hvilft: skjálfti!. 

tólfti; 


Þó er ávallt ritað álpt, en rjettast væri að rita öll orðin eins. 

Ill. Fyrir framan s skal rita p: 

1. í öllum þeim orðum, sem s er ending, og p kemur fram 
í meginhlutanum, og má það sjá, þar sem endingin hvorki er s 
eða t. Á það sjer stað: 

a) í eig. eint. nokkurra karlkenndra nafna, og sjest það á 


") Fornmenn rita opt p fyrir Í millum tveggja samhljóðanda, 
og það eins, þótt t sje ending; þannig t. a. m. tólpta, Sn.-Ed. 
1, 612, Fms. K, 256; tylpt, Fms. VIII, 322, Nj. 145; land- 
sciolptum, Frump. 281; þurptu, Sn.-Ed. 1, 354; þurpt, Grág. IL, 
151, o s. frv. 


A 


þol. eint. og öðrum föllum, ef p er í meginhlatanum; þannig t. 


a.m.: glóps, af glóp-ur, kóps, af kóp-ur, svips, af svip-ur, laups, 
af laupur; 
b) í eig. eint. nokkurra hvorugkynsorða, enda kemur p þar 
ljóslega fram þegar í gjör. eint.; t. a. m.: skips, af skip, hlaups, 
af hlaup, ops, af op. 
Sömu reglu skal og fylgja, þótt samhljóðandi fari á undan p; 
þannig t. a. m.: hvolps, af hvolpur (en hvolfs, af hvolf), skolps 
af skolp, og sjest það enn þegar Í gjör eint., ef p er í megin- 
hlutanum. 
2. Þá skal og rita ps, en eigi fs í þeim orðum, er nú skal 
greina, þar sem báðir stafirnir heyra meginhlutanum til, og hald- 
ast í öllum myndum orðsins: 
að apsast; 
apsalegur ; 
apsi; 
ups, og Upsar (bæjarnaln); 
upsi ; 
kraps ; 

að krapsa; 
krapstur ; 
gleps ; 

að glepsa; 
hveppsinn ; 
hveppsni ; 
leppsa (af leppur); 
bopps; 

að boppsa. 

Þá er það enn, að eigi erframburðurinn einhlítur, til að leið- 
beina mönnum í því, hvort rita skuli p eða pp, ef samhljóðandi 
fer á eptir. En ef hljóðstafur fer á eptir, er hljóðið skýrt. 

I. Á undan é skal því að eins rita pp, að t heyri beygingar- 


endingunni til, enda komi pp skýrt fram í meginhlutanum, eða þar 


sem # eigi fer á eptir; og því skal rita pp á undan t: 
1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni einkunna þeirra, er meg- 


214 


inhluti þeirra, eða gjör. eint. í kvennkyni, endar á pp; þannig t. 
a. m. slyppt, af slyppur, krappt, af krappur, o. s. frv.; 

2. í þál. tíma, sagnarbót og hluttekningarorðum líð. tíma 
þeirra sagna, er pp hafa í meginhluta, en það sjest á nafnhætti 
og ýmsum öðrum myndum þeirra; þannig t. a. m.: 

klippa, klippti, klippt, klipptur ; 
kreppa, kreppti, kreppt, krepptur ; 
hreppa, hreppti, hreppt, hrepptur. 

Il. Fyrir framan s er eigi gjörður skýr munur á p og pp, 
en enn skal fylgja þeirri reglu, að rita þar pp, er svo er í meg- 
inhlutanum, og á það sjer stað: 

1. í eig. eint. nokkurra karlkenndra nafna, er meginhluti þeirra, 
eða þol. eint., endar á pp; þannig t. a. m.: lepps, af leppur, 
grepps, af greppur, 0. s. fry.; 

2. í eig. eint. hvorugkynsorða, þar sem pp er heyranlegt þeg- 


2 


ar Í gjör. eint., og eins í öllum öðrum föllum, eins og t. a. m.: 
happs, al happ, kapps, af kapp, vapps af vapp, slapps, af slapp, 
0.5.2irv;, 

3. í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni einkunna þeirra, er 
meginhluti þeirra, eða gjör. eint. í kvennkyni, endar á pp; þannig 
t. a. m.: krapps, af krappur, kröpp; slypps, af slyppur, o. s. frv.; 

4. í þessum orðum: hveppsinn, hveppsni!, bopps?, að boppsa?. 

TI. Fyrir framan { á pp sjer einungis stað í krypplingur, 


3 


en eigi í neinu öðru orði, það jeg man (nema það væri hvapp- 
lingur; sjá það, sem sagt er um það orð í 21. gr.), heldur að 
eins p, enda sýna mörg þeirra það sjálf í þeim föllum sínum, er 
p og Í greinast að; því skal rita: epli; köplum, kapla (af kap- 
all); deplum, depla (af depill), o. s. fry. 

IV. Á undan 7 á PP sjer einungis stað í nokkrum einkunn- 
um í þeim föllunum, er endingin hefst á r, en það er í þiggj. og 
eig. eint. í kvennkyni, og Í eig. fleirt., enda er það bæði, að skýr 
er munur á p og pp í framburðinum, þótt 7 fari á eptir, og líka 
sjest það ljóst á öðrum föllum þeirra orða, ef pp skalrita; þann- 

Sr gn 

2) Sbr. á dönsku Bomp eða Bump, dynkur. 


215 


ig t. a. m. krappri, krapprar, krappra, al krappur, en dapra, 
daprar, 0. s. frv., af dapur. 

V. pp skal og rita á undan n, þar sem uppruni bendir til. 
Þannig skal því pp rita: 

1. í þiggj. eint. nokkurra karlkenndra nafna, er meginhluti 
Þeirra, eða þolandi, endar á pp, ef greinirinn er skeyttur við, og 
þiggjanda-endingunni í er sleppt, eins og t. a. m.: leppnum, greppn= 
um, hreppnum, al leppur, greppur hreppur, o. s. fry.; 

2. í öllum hinum samandregnu myndum (þ. e. þol. eint. í 
kvennkyni, þiggj. eint. í karlkyni og hvorugkyni, gjör. og þol. í 
karlkyni og kvennkyni fleirt., og í þiggj. fleirt. í öllum kynjum) 
þeirra einkunna, er enda á ín í gjör. eint. í kvennkyni, og pp er 
heyranlegt í því falli, og þá líka í sömu föllum hluttekningarorða 
lið. tíma, er þau enda á ínn, in, ið, ef pp er í meginhlutanum, 
eða gjör. eint. í kvennkyni; þannig t. a. m.: heppna, heppnar, 
heppnu, heppnum, af heppinn; skroppna, skroppnar, skroppnir, 
skroppnu, skroppnum, at skroppinn, o. s. fry. 

3. Þessi orð skal og rita með pp, með því þau eru leidd af 
frumorðum þeim, er pp hafa í sjer: 

keppni ; 
að kroppna; 
heppni. 

Í öðrum orðum en þeim, sem þegar voru greind, skal p að 
eins rita, t. a. m.: vopn, að vopna, 0. s. fry. é 

Þá er venjulega sagt bringsmalir, fyrir bringspalir, og hefur 
þar p breytzt í m, líklega vegna þess, að orðið spölur (= spelur) 
hefur gleymzt, og orðið því eigi skilizt, en menn hafa ímyndað 
sjer, að orðið mundi vera myndað af örínga og malir, sem þó 
eigi er. 

Að p verði óheyranlegt í framburðinum, mun mjög sjaldan, 
nema millum 7 og té; sjá hjer á undan. 

Það hefur verið, og mun vera almenn skoðun á orðinu þrösk- 
uldur, að það eigi að rita prepskjöldur; en það er að minnsta kosti 
mjög óvíst; miklu líkara virðist mjer, að það sje beinlínis leitt af 


216 


engilsaxneska orðinu prescold eða pers o-old! == þröskuldur, og 
er það í J. Bosw or ths engilsaxnesku orðabók talið samsett af pers c- 
an? berja, og wald==viður; enda virðist ritháttur fornmanna á 
þessu orði benda til hins sama, þar sem það er ritað presköldr, Sn.- 
Ed.I, 106; þreskolldr, Sn.-Ed. 11, 271 ; preskglldr, Sn.-Ed. 11, 122; 
þræskolldr, Sn.-Ed. II, 412; preskglldr, Sn.-Ed. I, 494; preskeldr, 

Fóstbr. 68; sbr. á dönsku Tærskel; á sænsku tröskel; á ensku 
threshold. 


SD RIÐ. 
Um b. 

Þessi stafur getur staðið: 

1. í byrjun orðs eða atkvæðis, en í byrjun atkvæðis í miðju 
orði þó því að eins, að það sje í samskeyttum orðum, og hefst 
þá síðari hluti samskeytingsins á 6, enda hefur það þá ávallt skýrt 
hljóð; þannig t. a. m.: barn, burður, hvolpaburður, o. s. frv.; 

2. í miðju atkvæði, en þá fer ávallt m á undan, en #, d, s, 
=, eða 1 á eptir; en þegar svo stendur á, verður ó eigi heyran- 
legt í framburðinum, og verða menn því að gæta þess, að láta þá 
b eigi falla úr. 

Á undan t eða d á > sjer einungis stað í sögnum, og má 
sjá það á nafnhætti, ef % skal í vera, enda má þá eigi sleppa því 
í öðrum myndum, ef það verður þar heyranlegt; þannig t. a. m.: 
kembdi, kembt, kembdur, af kemba. 

Á undan s á > sjer stað: 

a) í eig. eint. nokkurra karlkenndra nafna og hvorugkyns- 
nafna, og má sjá það þegar í gjör. eint., ef 6 er, með því þar 
verður hljóðið ljóst, er hljóðstafur fer á eptir eða ekki neitt; og 
skal því rita kamöbs, drumbs, lambs, af kambur, drumbur, lamb. 


A 


1) Aðrar myndir þessa orðs í engilsatnesku eru: þersc- 
wald, þerx-old, þe Or8SC-wW old, þyrsc-wold, þrese-wald, 
þerx-wold, þærse-wald. 

2) Á hollensku: dorschen og derschen; á þýzku dres- 
chen (== þreskja); á dönsku tærske; á sænsku tröske; á 
áslenzku þreskja. 


217 


b) b getur átt sjer stað í 2. pers. eint. skipunarháttar í þol- 
breytingu sagna þeirra, er ð er í stofni þeirra; þannig t. a. m.: 
kembstu, en þær myndir munu mjög sjaldhafðar. 

Á undan s á 6 sjer stað einungis í sagnarbót þolbreytingar 
þeirra sagna, er ó verður heyranlegt í í nafnhætti áhrifssagnar; 
þannig t. a. m.: kembzt, af kemba, lembzt, af lemba. 

Á undan 1 mun 6 að eins eiga sjer stað í fáum orðum, og 
heyra þá báðir stafirnir meginhlutanum til, og munu þessi hin 
helztu: 

kumbl (örkumbl; heykumbl; herkumbl; á engilsaxnesku 

cumbel, cumbol, cumbul, cumbl == merki); 
sumbl (== drykkur, og drykkja; á engilsaxnesku symðb el == 
gildi, veizla). ; 

Enn fremur skal rita mól í þeim föllunum af kómbíll, þar sem 
endingin hefst á hljóðstaf: Kkimbli, kimblar, kimbla, kimblum, 
kimblabönd (Sn.-Ed. 1, 672 og 674; þó er líka ritað kimlabönd 
í sömu bók, bls. 674, og mun það eigi eins rjett). 

Að rita ambtvístast, ambstra, ambstur, ambl, ambla, amb- 
lóði, mun með öllu óþarft, ef eigi með öllu rangt. Eins er að 
minnsta kosti óþarfi, að rita ambbaga, ambbögulegur, fyrir am- 
baga, ambögulegur. 

3. Í enda orðs eða atkvæðis á 6 sjer að eins stað á eptir m, 
eða annað 0 (00), og er þá hljóðið ávallt ljóst; þannig t. a. m.: 
kambur, lamb, kemba, gabb, gabba, nabbi, lubbi, o. s. frv. 

Fyrir framan 6 breytist f í fyrirsögninni af í framburði opt 
í 6, eins og t. a. m. þegar sagt er: abbaka, abbötun (fyrir af- 
baka, afbötun), en eigi skal svo rita; sjá 34. gr. Á 

Sumir rita 6! og ön í ýmsum orðum fyrir fl og fn, en um 
þann rithátt verður talað í næstu grein hjer á eptir. 

Athugasemd. Fornmenn rita opt b á eptir r og 1 fyrir Í, 
t. a. m.: umverbis == umhverfis, kólbur == kólfur, o. s. frv. Sjá 
Frump. 211—212. 


218 


34. grein. 
Um f. 

Þessi stafur hefur eptir venjulegum rithætti ferfallt hljóð í 
framburði vorum, þ.e. eins og f, v, 6, p. 

Í byrjun orðs eða atkvæðis hefur það hart hljóð, enda skýrt 
atkvæði, eins og t. a. m. í falla, fól, fullt, fylla. Þó er f í 
sumum orðum orðið að h, t. a. m: hnykur, hnjóskur, fyrir fnyk- 
ur, fnjóskur. 

Í miðju atkvæðis á undan g og j hefur f sama hljóð og v, 
en ávallt skal þar f rita, nema því að eins, að orðið sje leitt af 
öðru því orði, er meginhluti þess endar á hljóðstaf; þannig t. a. 
m. léfga, höfgi, hefja, stefjum; en sljóuga (af sljó-r); 

f á undan é hefur sama atkvæði og p, og því er það regla, að 
rita þar ávallt p, er báðir stafirnir heyra meginhluta orðsins til, 
eins og áður er sagt, en því að eins f, ef é er beygingarending, 
og f er í meginhlutanum, og því skal rita f: 

1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni einkunna þeirra, er gjör. eint. 
í kvennkyni endar á f, eins og t. a. m.: kleyft, af kleyfur, ríft, af 
rífur, 0. sry; 

2. í sagnarbót og hvorugkyni hluttekningarorða lið. tíma sagna 
þeirra, er f hafa að niðurlagi meginhluta, og má það sjá á nafn- 
hætti; þannig t. a. m.: haft, af hafa, hreift, af hreifa, leyft, af 
leyfa, o. s. frv. 

Á undan ð hefur f enn líkt hljóð og v, og er það föst regla 
og óhagganleg, að rita aldrei v á undan nokkrum samhljóðanda í 
miðju eða enda atkvæðis, nema í afleiddum orðum, er meginhluti 
frumorðsins endar á hljóðstaf, heldur skal þar ávallt f rita, til að 
tákna með það hljóð. Aptur á hinn bóginn munu sumir Vest- 
firðingar, og ef til vill fleiri, kveða að f á undan ð fremur hart, 
eins og ð stæði; en það er heldur ekkert orð í íslenzku, að ó 
eigi sjer stað í á undan samhljóðanda, nema því að eins, að m 
fari á undan því, og því er enn reglan óhögguð, ávallt að rita 
f á undan ð, enda þótt b “kunni að heyrast; kemur f og opt Í 
ljós í ýmsum myndum orðanna, eða öðrum skyldum orðum, með 
því f verður þar skýrt í framburðinum, og því skal rita: leyfði, 


219 


hafði, hefð, o. s. frv., af leyfa, hafa. Sömuleiðis skal og rita f 
á undan d, ef 7 fer á undan, þótt annað hljóð kunni að heyrast; 
sjá síðar, þegar talað verður um þá samstöfun. 

Þá er það enn, ef f stendur á undan Z eða nm, svo 
að báðir stafirnir heyra sömu samstöfu til, að þá hefur það 
miklu harðara atkvæði en ella, eða sama atkvæði og ó stæði, 
eða jafnvel 0%, enda rita margir b á undan 7, þegar svo heyr- 
ist, en fæstir nema í einstöku orðum; þeir rita biðlía, tabla, 
0. s. frv, og bera fyrir sig upprunann. Þegar litið er á 
eðli hinnar íslenzku tungu, virðist í raun rjettri ekkert því 
til fyrirstöðu, að rita b á undan 7 eða n fyrir f; því að það 
er eðli hverrar tungu, að einn samhljóðandi breytist í annan, ef 
hljóðfeguró heimtar; en á hinn bóginn virðist alls engin ástæða 
til, að rita ð í sumum þessara orða, en fí sumum, með því hljóð- 
ið er hið sama, en hjer ritum vjer íslenzku, en eigi aðrar tungur; 
og opt er það, að sinn er stafurinn hafður í hverri tungunni, þótt 
orðið sje í rauninni hið sama; þannig rita Þjóðverjar Tafel, þar 
sem Latínumenn rituðu tabula, og Englendingar table, og 
er þó auðsjeð, að það er sama orðið. Og hver getur sagt, að 
íslenzka orðið tafla sje fremur leitt af latínska orðinu en hinu 
þýzka, nema síður sje? Þess ber og að gæta, að f er opt komið 
fram af m, eða að vjer höfum f á undan n, þarsem m er í öðrum 
tungum, eins og t. a. m. Í nafn, á þýzku Namen, á latínu 
nomen, á sænsku vamn, og þá ætti líka að rita þess konar 
orð með m, eins og fornmenn stundum gjöra, rita namn, jamn, 
0. s. frv; en sú regla hefur þó aldrei verið höfð, og mundi nú 
Þykja nokkuð skrítileg. Nú er um tvennt að velja, hvort heldur 
rita skuli 52 og bn eptir framburði, eða fl og fn. Fornmenn rituðu 
jafnaðarlegast fl og fn, og sá ritháttur hefur náð helgi og festu 
í tungunni, enda mundi það allmikinn slóða eptir sjer draga, ef 
farið væri að breyta þessum rithætti; því að þá ætti framburður- 
inn að ráða í fleirum greinum, og því skal ávallt rita fl og fn, * 
þar sem atkvæðið eptir framburðinum virðist vera 6l eða ón, og 
báðir stafirnir heyra meginhluta til, og rita t. a. m.: afl, afla, 
tafl, tefla, efni, efna, höfn, hafna, o. s. fry. 


220 


Sama rithætti skal og fylgja, þótt £ eða d fari á eptir, rita 
f, en eigi ó, t. a. m. Efldi, nefndi, 0. s. frv. 

Um {fl er það þó aðgæzluvert, að í framburðinum er enginn 
munur á gjör, hvort það er heldur fl eða !f, er é eða d fer næst 
á eptir; það erskipt um stafina, og hvortveggja samstöfunin borin 
fram, eins og 7 stæði fyr en f, og kemur það fram í sögnum; en 
sjá má það á nafnhætti, hvor stafurinn fyr skal standa, með því 
þar verður hljóðið ljóst, en eins skulu stafirnir settir ávallt 
í hverju orði fyrir sig, þannig skal rita: 


efla, efldi, eflt, efldur; ylfa, ylfdi, ylft; 

kefla, kefldi, keflt (af kefli); en: kelfa, kelfdi, kelft, kelfdur (af 
kálfur) ; 

tefla, tefldi, teflt; - hvolfa, hvolfdi, hvolft, hvolfdur, 


eða: hvelfa, hvelfdi, hvelft, hvelfdur; 
skefla, skefldi, skeflt (afskafl);  skelfa, skelfdi, skelft, skelfdur 
(óskelfdur; af skalf). 

Eins skal og rita hvilft; en skýflt í heyskýflt, liðskýflt, búskýftt, 
0. s. fry. Líkt fer og um hljóðið í féflska, fíflskur, að eigi er 
glöggur munur á, hvort f eða í stendur fyr, en það er f. 

Sökum atkvæðis þess, er f hefur á undan 7, er það orðið, að 
vjer nú segjum, og jafnvel ritum: að fipla, fyrir hið upphaflega að 
féfla, og er rjettara að rita svo. 

fn hefur sama atkvæði í framburði vorum og m, ef é eða d 
fer á eptir, og er því varhngavert, að láta eigi hljóðið villa sig, 
heldur skal, þar fn rita, er uppruni er til, og þannig skal 
fn rita: 

1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni þeirra einkunna, er fn 
(6n) verður heyranlegt í gjör. eint. í karlkyni og kvennkyni, eins 
og t. a. m. Jafnt, af jafn; 

2. í þál.tíð, sagnarbót og hluttekningarorðum lið. tíma þeirra 
sagna, er fn (bn) verður heyranlegt í framburðinum; þannig t. 
A, Mi 

hefna, hefndi, hefnt ; 
stefna, stefndi, stefnt, stefndur ; 
nefna, nefndi, nefnt, nefndur; 


221 


en á hinn bóginn: semja, samdi, semdi, o. s. frv.; 
kemba, kembdi, kembt, kembdur, o. s. frv.; 
3. í nöfnum þeim, sem leidd eru af öðrum orónm, er fn hafa 
í sjer, t. a. m.: efnd, hefnd, nefnd. 
Fyrir framan s hefur og f sama hljóð og p, og skal þarrita 
f, sem f kemur fram í meginhlutanum, þegar s hverfur burtu ; er það: 
1. í eig. eint. karlkenndra nafna, þar sem meginhlutinn, eða 
þol. eint., endar á f, eins og t. a. m.: hleifs, refs, vefs, af hleif- 
ur, rifur, vefur; en aptur kóps, af kópur; 
2.í eig. eint. hvorugkynsnafna, er gjör. eint. endar á f; þann- 
igt. a. m: hófs, rifs, vífs, af hóf, rif, véf, 0. s. frv.; en hóps af hóp ; 
3. Í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni þeirra einkunna, er 
meginhluti þeirra, eða gjör. eint. í kvennkyni, endar á f; þannig 
t. a. m.: Kleyfs, af kleyfur, hreifs, af hreifur, rífs, af rífur, 
Gis 
4. í 2. pers. eint. þál. tíma þeirra sagna, er 1. pers. endar 
f; þannig t. a. m.: jeg reif, þú reifst; jeg skóf, þú skófst, o. 


nm mm 


„ frv. (en skópst, af skapa); 

5. í þeim myndum þolsagnar, er tilsvarandi mynd í áhrifs- 
sögn endar á wr, eða er endingarlaus, og meginhluti sagnarinnar 
endar á f, þannig t. a. m.: jeg hréfst, þú hrífst, 0. s. frv.s 

6. í þeim orðum, er nú skulu greind, þar sem báðir stafirnir 
heyra meginhluta orðsins til: 

ofsi ; 
að hnefsa (== sníða, Fms. V, 27); 

hrifs;* 
að hrifsa; 

tafs; 
að tafsa:; 
að snefsa; 

snefsi ; 

snefsinn ; 

snefsni ; 
að refsa ; 

1) Í Fms. XI, 252, ritað hrips. 


222 


refsing ; 
vafs: 
að vafsa. 

Fyrir framan z á f sjer að eins stað í þolsagnarbót þeirra 
sagna, er meginhluti þeirra endar á f, en það má sjá á nafnhætti, 
enda skal og þá f rita í sagnarbótinni, ef það er í nafnhætti; 
þannig t. a. m.: að hreifa, heifst; svæfa, svæfxt. 

Þá ber þess enn að gæta, að láta ekki f falla úr í riti, þar 
sem það á að standa að rjettu lagi, með því það einatt verður 
óheyranlegt, eða mjög óljóst, í framburðinum millum tveggja sam- 
hljóðanda, og verður því vel að gæta að öðrum myndum orðanna, 
þar sem annaðhvort hljóðstafur fer á eptir eða ekki neitt; því að 
þá verður f heyranlegt, ef það á í að vera, og sumstaðar verður 
að gæta að frumorðunum, en hvergi skal f úr falla, er það á 
að standa eptir uppruna; því skal rita t. a. m.: hvirfli, hvirflar, 
af hvirfill; að hvirfla; hvolfdi, hvolft, af hvolfa; að hálfna, af 
hálfur; þurfti, þurft, af þurfa; að þarfnast, af þörf; þurft, af 
purfa; nirfli, nirflum, af nirfill; að nirfla!. Og jafnvel er það, 
að f verður óheyranlegt í hversdagslegum framburði í samsettum 
orðum, er samhljóðandi fer næst á undan því, og síðari hluti sam- 
skeytingsins hefst á samhljóðanda, og verður því að gæta að, af 
hverjum orðum samsetta orðið er myndað, og rita óskertan megin- 
hluta fyrri hluta samskeytingsins; þannig t. a. m.: hálf-mörk, 
hálf-vegis, hálf-virði, o. s. frv. a 

Eitt er það, að m hefur breytt í f í gófla, fyrir gómla (af 
gómur), og aptur á hinn bóginn hefur f breytzt í m í enda at- 
kvæðis í orðinu helmingur, fyrir helfingur (af halfur = hálfur), 
og virðist það óþarfi, að halda hinum upprunalegu myndum þess- 
ara orða, með því þess eru svo mýmörg dæmi í íslenzku, að f 
er komið í staðinn fyrir m, og m á hinn bóginn í staðinn fyrir 
f, og því er rjett að rita gófla og helmingur. 


1) Fornmenn hafa haft sama atkvæði á þessum samstöfun- 
um og vjer, og því er það, að Í fellur stundum úr hjá þeim. 
og að þeir rita t. a. m. þarnast. 


223 


= 


Þegar aptur á móti:er sagt ónn (óddn) fyrir ofn, þá er það 
afbökun úr dönskunni, og skal eigi svo rita, heldur ávallt ofn. 

Í enda atkvæðis, hvort heldur er í miðju orðs eða enda, hef- 
ur f sama hljóð og v, og er því aðgæzluvert, að rita þar eigi v, 
er f skal rita, en f er það ávallt, ef það heyrir meginhlutanum 
til, en er eigi skotið inn; þannig t. a. m.: rif, rifa, sef, nef, leyfi, 
gáfum, o. s. frv., enda helzt það í öllum myndum orðsins, hvort 
sem það stendur að niðurlagi eða eigi, þar sem v að eins kemur 
fram í sumum myndum orðsins, eða þar sem hljóðstafur fylgir á 
eptir, eins og t. a. m.: sjár, sær, sjá, sæ, sjávar, sævar; sbr. 
35. gr.  Aptur er það, að f í fyrirsögninni af tillíkist í fram- 
burðinum eptirfarandi ó í samskeyttum orðum, þannig, að vjer 
segjum t. a. m.: abbaka, abbötun, abbragð!, en eigi skal þó svo 
rita, heldur ávallt afðaka, afbötun, afbragð, o. s. frv.; eins er 
og sagt ribbaldi fyrir rifðaldi. 

Í sumum orðum, og þó eigi mörgum, er f fallið burt í fram- 
burðinum síðast í atkvæði, þar sem þó væri rjettara að rita það, 
bæði eptir fornri venju og eðli málsins, en þessi orð eru: húfa, 
hróf, lófi, rófa, enda þótt almennt sje í tali: húa, hró, lót, 
róa. 


35. grein. 
Um v. 

v á sjer stað í Íslenzkri tungu í upphafi orðs, og þá líka í 
byrjun síðari hluta samskeyttra orða, en það er og í enda sam- 
stöfu á eptir k, 9, s, l, r, og eptir hljóðstaf. 

Með því að v upphaflega er sami stafurinn og w, hverfur það 
í þeim orðum, þar sem a, e, eða í breytist í w, o, y næst á eptir 
því, t. a. m. hverfa, hvarf, hurfum, hyrfi, horfið; verða, varð, 
urðum, yrði, orðið, o. s. frv., og €r eigi rjett að rita: vurðum, 
vyrði, vorðið, 0. s. frv, enda þótt þess finnist dæmi í fornum 
bókum. Öðru máli er að gegna, þar sem nú er 0, en áður hefur 
verið á, t. a. m. vor, 800, 0. 8. Írv. 

) Í fornum bókum finnast reyndar þess mörg dæmi, að þess 
konar orð eru rituð eptir framburði; þannig t. a. m. abbragð- 
lict, Fms. X, 280. 


224. 


Í byrjun orða hefur v ávallt skýrt hljóð, t.a.m. varúð, vera, 
o.s.frv. Í miðju orði eða enda orðs eða atkvæðis verður hljóðið 
eigi skýrt, með því að f hefur þar sama hljóð og v, enda er opt 
ritað f, er v skyldi rita, bæði að fornu og nýju, og verður því 
að gæta að, hvort v-hljóðið heyrir meginhlutanum til eða eigi, 
eða hvort orðið er samsett eða ósamsett; því að heyri v- hljóðið 
meginhlutanum til, þá skal rita f, en eigi v; en komi það fram 
að eins Í sumum myndum orðsins, þá skal rita v. En sje orðið 
samsett, þá verður hljóðið skýrt, hvort f skal rita eða v, ef sam- 
skeytta orðið er tekið í sundur, t. a. m. há-vella, há-var. Þau 
orð eru og, að v í enda atkvæðis helzt í öllum myndum. 

Hvar v skuli rita eptir k og g, segir framburðurinn sjálfur 
glöggt til; en það á sjer stað: 

1. í fáeinum nöfnum, þar sem v helzt í allri beygingunni, t. 
a. m. vökvi, myrkvi, o. s. frv.; 


2 


sumum að eins Í sumum myndum, en í öðr- 


2 


2. í sögnum, Í 
um í öllum myndum; þannig t.a.m: höggva, högg, hjó, höggu- 
inn; hrökkva, hrökk, hrokkinn; sökkva, sökkvi, sökkti, sökkt ; 
glöggva, glöggvaði, glöggvað ; 

3. í nokkrum nöfnum, t. a. m.: söngur, í þiggj. eint. söngvi, 
ef sú mynd er annars höfð, og fleirt. söngvar, söngva, söngvum ; 
skrök, þiggj. eint. skrökvi. Enn fremur í einkunnum, sem ö (hljóð- 
varp af a) hafa í meginhluta sínum, þar sem endingin hefst á a 
eða í, t. a. m. dökkva, dökkvan, dökkvar, dökkvir. 

Að v er haft á eptir k, en undan a eða í í einkunnum þeim, 
sem y hafa í meginhlutanum, eins og t. a. m. þykkvan, pykkvir, 
fyrir þykkan, þykkir (af þykkur), myrkvan, myrkvir, fyrir myrk- 
an, myrkir (af myrkur), er reyndar eigi með öllu rangt, en þó 
er rjettara að sleppa v. 

Á eptir s hefur v ávallt skýrt hljóð, t. a. m.: svar, svara, 
svíl, o. s. frv., enda er það sjaldan á eptir s síðast í atkvæði, t. 
a. m.: hösvir (== þjónn), að hösvast (== ráðast á). Í smáorðinu 
svo og svona er v opt úr fellt í daglegu tali, og skal þó aldrei 
rita 80 eða sona. 

Á. eptir 7 verður v-hljóðið eigi eins skýrt, eins og eptir k og 


225 


og g, og blandast meir f-hljóði, enda höfum vjer það nú að eins 
í fáeinum orðum: 

1. í nokkrum sögnum, og helzt v þar í öllum myndum, og 
eru þær sagnir helætar: mölva, bölva, fölva; 

2. 


í ölvaður; 
3. Í nöfnum munum vjer nú í daglegu tali varla hafa v á 


eptir 7, nema í orðinu bölv, og er það leitt af böl, enda heyrir 
v stofni orðsins til; því að það veldur því, að ö er komið (hljóð- 
varp af a). Í böl bætist og v við í fornri íslenzku, þar sem end- 
ingin byrjar á a eða í, það er í þiggj. eint. og eig. fleirt.: bölvi!, 
bölva. Í eig. fleirt. af söl, er vjer segjum optast sölva, skal og 
v rita. Í þiggj. fleirt. þessara orða er v aptur á móti eigi rjett- 
haft, og skal því rita bölum (af böl), sölum. Hjer má og telja 
orðið brúnölvi, fyrir brúnvölvi?. 


2 


Á eptir r á v sjer stað að eins í nokkrum nöfnum, og er 
það einkenni þeirra orða, að v er eigi í gjör. eint. eða neinu því 
falli, sem endingarlaust er, eða þar sem endingin er samhljóðandi, 
en v kemur að eins þar fram, þar sem endingin byrjar á hljóð- 
staf, og er það: 

1. í kvennkynsnafninu ör, er eig. eint. er örvar, og fleirt. 
örvar, örva, örvum ; 

2. í karlkynsnafninu mör, í þiggj. eint. og allri fleirt.: mörvi, 
mörvar, mörva, mörvum, mörna ; 

3. í þiggj. eint. af fjör, í orðtækinu fje og fjörví, og í máls- 
háttum, t. a. m. fje er fjörvi firr; 

4. í öllum þeim föllum af orðinu gjör (== gjörður), þar sem 
endingin byrjar á hljóðstaf, t. a. m. gjörva, gjörvir, gjörvar, 
gjörvum, gjörvu; eins hinn örvi, örva, o. s. frv. (af ör); 

5. Í orðinu sörví og syrvi (steinasörvi). 
Athugasemd. Það er einkenni allra þeirra orða, er v skal 


rita á eptir samhljóðanda, að ö fer ávallt á undan, enda mun 
u upphaflega hafa heyrt frumorðinu til, og valdið hljóðvarpinn 


a—ð; en þetta u hefur fallið í burtu, þar sem annaðhvort eng- 


1) Gkv. 1, 20: valda megir Gjúka mínu bölvi. 
2) Fms. XI, 114. 
15 


in ending fylgdi á eptir, eða endingin að eins er samhljóðandi, 
eða hefst á vu. , 

v skal Ávallt rita, en eigi f, í þeim orðum, þar sem v er 
heyranlegt á millum tveggja hljóðstafa, og þetta hljóð á sjer eigi 
stað í meginhlutanum, eða með öðrum orðum, þar sem v kemur 
fram að eins í sumum myndum orðsins; mun það í raun rjettri 
heyra stofni orðsins til, en þó tekið upp í íslenzku til að forðast, 
að tveir hljóðstafir standi saman, og er það: 

1. í sumum karlkenndum nöfnum, t. a. m. í eig. eint. af sjár, 
sær; snjár, snær; og því skal rita sjávar, sævar; snjávar, snæv- 
ar; eins skal og rita þiggj. eint.: sjávi, sævi; snjávi, snævi, ef 
þær myndir eru hafðar, enda er rjett og stundum fegra, að hafa 
sævi og snævi (fyrir sæ og snæ).  Orðinu már (fugl) höfum 
vjer nú breytt í máfur, en már er rjettari myndin, og skal þá 
rita þiggj. eint. mávi, fleirt. mávar, máva, mávum, mára. Manns- 
nafnið Már er sama orðið, og er þiggj. eint. af því Máví!. 

2. Í ýmsum þeim einkunnum, er meginhluti þeirra endar á 
breiðan hljóðstaf, skjóta fornmenn inn =, þar sem endingin byrjar 
á hljóðstaf, a eða í, til að forðast samkomu tveggja hljóðstafa; 
eins og t. a. m.: hávan, háva, hinn hávi, af hár (Hávamál); 
mjóvan, mjóva, hinn mjóvi, 0. s. frv., af mjór; enda er það 
rjett enn, þótt vjer gjörum það eigi í hversdaglegu tali. 

3. Þá skal og rita v, en eigi f, ef framburðurinn heimtar, að 
annaðhvort skuli rita, í orðum, sem leidd eru af þeim orðum, þar 
sem f eigi er í meginhluta þeirra, t. a. m.: snjóvga, frjóvga, 
sljóvga (af smjó-r, frjó-r, sljó-r). 

Í öllum þessum orðum, sem nú hafa verið greind um stund, 
rita fornmenn opt f í staðinn fyrir v, og sumir eru þeir, er vilja enn 
rita svo alstaðar, og sumir sumstaðar; en bæði er það, að ver miklu 


tíðara fornmönnum, enda miklu rjettara eptir eðli þessa stafs, og því skal 


1 Band. 42.: 
Brá ek ór slíðrum 
skálm nýbrýndri, 
þeirri lét ek Mávi 
á maga hvatað. 


227 


svo ávallt rita í þessum orðum, en cigi f. En ef fer haft sumstaðar, 
þá skal það og alstaðar hafa. 

Athugasemd. Fornmenn höfðu v víðar, þar sem endingin 
hefst á a eða i, en í þeim orðum, sem nú hafa verið talin, og 
þó helzt í skáldskap, bæði á eptir samhljóðanda, og á millum 
tveggja hljóðstafa; þannig t. a. m.: öl, ölvi, ölva; högg, höggvi, 
höggva; hör, hörvi, hörvar, hörva (bogastrengur); hjör, hjörvi, 
hjörvar, hjörva, hjörva; lyng, lyngvi; mjöl, mjölvi, mjölva; fjör, 
fjörvi; hey, heyvi; hræ, hrævi, hræva; týr, tývar; þjó (á ljá), 
þjóvi; læ, lævi, læva; bör (trjesheiti!, og nafn föður Óðins), 
börvar, börva; fræ, frævi, fræva. Sum af þessum orðum höfum 
vjer alls eigi í daglegu tali, og úr sumum sleppum vjer v, og 
það enda þótt hljóðstafir tveir standi saman; þannig segjum vjer 
ávallt t. a. m.: öli, heyi, hræi, lyngi, o..s. frv. En skyldi svo 
vera, að einhver vildi hafa þessar fornu myndir, og skjóta inn 
staf, Í eða v, eins og dæmi finnast til í skáldmælum merkra 
skálda á síðari öldum, þá er v rjetthafðara en Í. 


36. grein. 
Um m. 

Með því þessi stafur sjaldan missir hljóð sitt, svo að annar 
stafur heyrist, þar sem hann skyldi rita, þá er það hið helzta, 
sem um hann þarf að ræða, að gjöra grein fyrir því, hvort rita 
skuli m eða mm, með því enginn er mismunur hljóðsins á m og 
mm í miðju orða á undan %, d, s, 2, 7, í beygingarendingum, og 
svo Í nokkrum fáeinum meginhlutum orða, er mer síðasti stafur- 
inn, og grannur hljóðstafur fer á undan. 

Hvar rita skuli m, eða mm, á undan í eða d, gildir sú regla, 
að þá skal rita mm, ef mm er í meginhluta orðsins; og skal því 
rita mm: 

1. í gjör. og þol. eint. í hvorugkyni einkunna, er meginhluti 
þeirra, eða gjör. eint. í kvennkyni, endar á mm; þannig t. a.m.: 
grimmt, af grimmur, skammi, af skammur, o. s. Íry.; 

2. í þál. tíð, sagnarbót og hluttekningarorðumlið. tíma þeirra 
sagna, þar sem mm verður heyranlegt í nafnhætti; þannig t. a. 
m.: hremma, hremmdi, hremmt, hremmdur (af hramm-ur); 


1) Sjá Sn.-Ed. 1, 416. 


15* 


228 


skemma, skemmdi, skemmt, skemmdur (óskemmdur); eins skal 
þá og rita mm í skipunarhætti, er fornafnið þú (du) er skeytt 
aptan við sögnina; þannig t. a. m. skemmdu. 

3. Í öllum þeim orðum, sem leidd eru af öðrum þeim orð- 


um, er mm hafa í meginhlutanum, skal og rita mm, þótt t eða 


d fari á eptir; þannig t. a. m. 


grimmd ; fimmti ; 
skemnd ; fimmtán ; 

að skemmta; fimmtándi ; 
skemmiun ; fimmtíu; 
skemmtilegur ; fimmtugasti ; 
skenúntinn ; fimmtugur ; 
fimmt (funmtudagur) ; fimmtungur. 


Á undan s skal og mm rita, þar sem uppruni stendur til, 
og er það: 

1. í eig. eint. karlkynsnafna, er meginhlutinn endar á mm, 
enda verður nm heyranlegt þegar í gjör. eint., og í öllum hinum 
föllunum; þannig t. a. m.: gamms, al gammur, hlemms, af hlemm- 
UT, Os 8. ÍV: 

2. í eig. eint. nokkurra hvorugkynsorða, er gjör. eint. end- 
ar á mm, eins og t. a. m.: gjanms, af gjamm, o. s. Írv.; 

3. í eig. eint. í karlkyni og hvorugkyni allra þeirra einkunna, 
er mm hafa í meginhlutanum, eða gjör. eint. í kvennkyni; þannig 
t. a. m.: grimms, af grimmur, skamms, af skammur (skömm), 
0. 8. Írv. 

Athugasemd.  Opt er það, að fornmenn rita mm, eins og 
þeir tvöfalda ýmsa aðra samhljóðendur, á undan t eða d, þótt 
í meginhluta orðsins eigi sje nema m, em eigi er það eptir- 
breytnisvert. 

Á undan sé skal og rita mm í efsta stigi einkunna þeirra, 
er stofninn, eða gjör. eint. í kvennkyni í frumstigi, endar á mm; 
þannig t. a. me skemmstur, af skanumur. 

Sögn mun sú engin, að mm fari nokkurstaðar næst á undan 


st, heldur að eins m, nema í 2. pers. skipunarháttar þolmyndar, 


229 


og mun sú mynd sjaldhöfð; en sje hún höfð, skal þar og rita 
mm, el meginhluti sagnarinnar hefur í sjer mm. 

Þá skal og rita hrammsa, með bví það er myndað af rramm- 
ut, en eptir Öðrum orðum man jeg eigi, þar sem mm skuli rita 
á undan s, og s heyri meginhlutanum til. 

A undan x á mm sjer einungis stað í sagnarbót þolsagnar, 
þegar mm verður heyranlegt í nafnhætti áhrifssagnar; þannig t. 
a. m. hremmst, af hremma, skemmst, af skemma. 

Á undan > á mm sjer stað í þiggj. og eig. eint. í kvennkyni, 
og eig. fleirt. í frumstigi einkunna og í miðstigi, er gjör. eint. í 
kvennkyni frumstigs endar á mm; þannig t. a. m.: skammrar, 
skammri, skammri, skemmri, 0. s. frv. 

Í endingum orða er það fljótast af að segja, að Ávallt skal 
rita m að eins í niðurlagi, hvort heldur er í nöfnum, einkunnum, 
fornöfnum eða sögnum, enda þótt ljóðið sje mm, eða svo kunni 
að láta í eyrum; en endingin er um: 

1. í þiggj. fleirt. allra nafna; þannig t. a. m.: hestum, hest- 
unum, hæðum, hæðunum, löndum, löndunum, nema hvað a er 
fallið burtu í sumum þeim nöfnum, þar sem meginhlutinn endar á 
fláum hljóðstaf; þannig t. a. m. ám, brúm, enda heyrist þá ljóst, 
að einungis er m Í niðurlaginu; 

2. í þiggj. eint. í karlkyni, og þiggj. fleirt. einkunna og hlut- 
tekningarorða; þannig t: a. m.: rékum manni, ríkum mönnum ; 
eins skal rita þessi föll, sem þegar voru nefnd, í fornöfnunum, 
eins og t. a. m.: honum, þessum, öðrum, hverjum, o. s. fry; 

3. í 1. pers. Íleirt. sagna; þannig t. a. m.: kennum, kennd- 
um; förum, fórum, færum; 

Athugasemd. Þegar hið persónulega fornafn vjer stendur á 
eptir sögninni, þá heyrist opt ekki m í niðurlagi sagnarinnar í 
hversdaglegu tali, svo að einatt er sagt: köllu vjer, föru vjer, 
enda rita fornmenn opt sto, og er sá ritháttur þeirra ljós vott- 
ur þess, að þeir og hafa mælt svo; en eigi þykir nú á dögum 
rjett að sleppa m. 

4. í endingum ýmissa atviksorða; þannig t. a. m.: löngum, 
stundum, o. s. frv.; eru þess konar orð í raun rjettri eigi annað en 


biggj. fleirt., ýmist af nöfnum eða einkunnum. Langtum er eig- 


230 


inlega samsett af langt (hvorugk. af langur), og fyrirsetningunni 
um, og væri rjettast að rita það í tveimur orðum. 

5. Rita skal smáorðin um og fram með m að eins, þótt mm 
heyrist í framburðinum, og er sá ritháttur líka samkvæmur al- 
mennasta rithætti fornmanna. 

Í öllum eins-atkvæðis-orðum (nema wm eg fram) lýsir fram- 
burðurinn því ljóslega, hvar rita skuli m eða mm, með því þar 
er glöggur munurinn; þannig t. a. m.: þröm, töm, brim, fim (af 
fímur), hrím, kom, tóm, sum, húm, aum, eim, o. s. Írv.; en 
skömm, dimm, fimm, o.s. frv., og virðist því enga nauðsyn bera 
til, að greina neinar reglur fyrir því, hvar rita skuli m eða mm 
í þess konar orðum. Þó er það, að margir rita ramur (== sterk- 
ur, og líka, — bitur), en ef gætt er að þeim orðum, sem af því 
eru leidd, virðist það ljóst, að rita skal rammur; því að remma 
(bæði sögn og nafn) sýnir, að mm er í stofni orðsins. 

Á hinn bóginn skal rita: glam (<zglamur), en eigi glamm, 
og sjest það bæði á orðinu glamur, og eins á sögninni glymja. 
Eins segjum vjer rummungur, en rjettara er rumungur (af rúmur). 

Það getur enn verið, að óskýrt verði í framburðinum, hvort 
m er eða mm, þótt í enda atkvæðis sje, í samsettum eða afleidd- 
um orðum, ef samhljóðandi fer á eptir, og verður því að gæta 
uppruna þeirra orða, og rita t. a. m.: grímmlegur, grimmleikur, 
af grimmur; hremmmannlegur, af hremma, o. s. frv.; en aptur 
fimlegur, af fimur, eða með öðrum orðum: að rita þar mm í 
hinu afleidda orði, er mm er í frumorðinu, en m í hinu afleidda 
orði, er m að eins er í frumorðinu. 

Nú er opt sagt gelmingur fyrir gemlingur (af gamall), og er 
hin síðari myndin rjetthafðari; mjámla mun og rjettara en 
mjálma (af mjám). 

Þá segjum  vjer enn að tingast og tingun, en rjettara held 
jeg sje tóngast og tímgun, og orðin sjeu leidd af tóm-i?). 


1) Sör. Sn.-Ed. 1, 26: ok sá tími fylgdi ferð þeirra, at hvar 
sem þeir dvöldust í löndum, þá var þar ár ok friðr góðr. 

Fms. X, 175: gangi þér allt til tírs ok tíma. 

Dr. Scheving telur tingun og tingast rjett, og leiðir hann 


2 


þessi orð af tini (== kjarninn í melstönginni). 


231 


lll. kafli. 


37. grein. 
Um upphafsstafi. 

Upphafsstafi skal rita, þar sem nú skal greint. 

1. Upphafsstaf skal hafa í upphafi greinar, og í upphafi þeirrar 
setningar, er depill (.) fer á undan, en eigi eptirneitt annað aðgrein- 
ingarmerki, nema því að eins, að depill felist í því um leið, t. a. m. eptir 
spurningarmerki, ef svar hennar fylgir á eptir, eða önnur spurn- 
ing, sem sje laus við hina fyrri; en í áframhaldandi spurningum, 
þar sem hver er eins og álöst annari, þá skal eigi stóran staf 
rita. Sömuleiðis skal og stóran staf rita eptir tvísting (kólon), 
er á eptir hann koma orð einhvers, eins og hann talaði þau; því 
að þá verður eigi öðruvísi álitið, en að það sje setning sjer, eða 
að þar hefjist ný setning, en í hverju öðru skyni sem tvístingur 
er hafður, skal eigi stóran staf rita, og skal nú sýna dæmi þessa: 
„Þetta sýsluðu menn í herbúðunum. Þó 1ðt Agamemnon ekki, 
0. s. fry. „Hversu mega enir hugstóru Akkear veita þér heið- 
ursgjöf? Vör vitum“, o.s.frv. „Þá tók Adrestus um knð hans 
og bað: „Gef mér líf, Atreifsson“, o. s. frv. En á hinn bóginn: 
„Eins og þegar fólfrár hundur nær á hlaupi aptan í lærin eða 
þjóhnappana á villigelti eða ljóni, og hefur gát á, þegar það 
snýr sér við: eins elti Hektor hina hárprúðu Akkea“, 0. s. frv. 

2. þá skal og rita stóran staf í upphafi allra eiginnafna (nom. 
propr.), það er í nöfnum manna, þjóða og þjóðflokka, landa, 
landshluta, bæja, og örnefnum öllum, hvers kyns sem ern; t. a. 
m.: Hallvarður, Guðrún, Íslendingar, Húnvetningar, Englar, 
England, Norðymbraland, Lundúnir, Lundur, Giljá, Lagarfljót, 
Arnarfjörður, Deildarhamar, Svínadalur, 0. s. frv. Nú er ann- 
að orð skeytt framan við eiginnafn, og skal þá rita upphafsstaf 
beggja hlutanna stórum staf, og band á milli, t. a. m.: Suður- 
Jótland, Suður-Reykir, Víga-Hektor, Gull- Ásu- Þórður, en vestra 
Gautland, eða Gautland hið vestra, 0. s. frv., eða með öðrum 
orðum, þar sem einkunn er höfð fyrir framan nafnið, sem þó má 


eins hafa fyrir aptan, þá skal rita hana litlum stal, og frálausa, 


232 


Á hinn bóginn skal rita litlum upphafsstaf allar einkunnir, er 
myndast kunna af eiginnöfnum; t. a. m.: íslenzkur, enskur, skag- 
frxkur, o. s. frv. Eins er um það, að eigi eru öll þau nöfn að 
rjettu lagi eiginnöfn, er höfð eru um einstaka landshluta, t. a. m. 
þau, sem eru hlutarheiti, eða nöfn, er nefna má með aðra hluta, 
þótt þau sjeu skeytt saman við eitthvert annað orð, er tekur vaf- 
ann af, við hvern hlutann átt sje, og því síður þau hlutarheiti, 
sem höfð. eru um tiltekna landshluta með því að bæta við einkunn, 
t. a. m. qusturálfa, vesturálfa, miðjarðarhaf, íshafið nyrðra og 
syðra, hafið svarta, hafið rauða, o. s. frv. En Vesturheimur, af 
því enginn annar hluti heimsins er kenndur við heimur, en vestur- 
álfa er eins og heimur fyrir sig. 

Að rita nöfn hátíða, tyllidaga og mánaða með stórum upp- 
hafsstaf, er með öllu rangt, og skal ávallt rita: jól, páskar, þrett- 
ándi, janúarmánuður, júnímánuður, o. s. frv. 


38. grein. 
Um skiptingu atkvæða. 

Nú er lína fyr á enda en Ósamsett orð, svo að nokkur hluti 
þess verður að setjast í næstu línu, þá skal svo skipta, að sam- 
hljóðandi standi síðast í fyrri línunni, en hin næsta hefjist á hljóð- 
staf, það er með öðrum orðum, að samhljóðandi eða samhljóðend- 
ur, ef tveir eða fleiri standa saman, skulu fylgja undanfarandi 
samstöfu, en næsta samstafa hefjast á hljóðstaf, t. a. m.: fuglun- 
um eða fuglunum, skipting-ur eða skipt-ingur. Forðast skal 
að skipta orði þannig, að einn stafur orðs að eins setjist í næstu 
eptirfarandi línu, t. a. m.:skipting-a, fugl-i, o. s. frv., eigi vegna 
þess að það sje rangt, heldur fer mjög illa á því. Ef orð er 
samskeytt, þá skal láta þá stafi fylgja síðari hluta, er honum heyra, 
og láta hann óskertan, og eigi láta upphafs-samhljóðanda dragast 
til fyrra atkvæðis, og skal því rita t. a. m.: Álfhildur, Barða- 
strönd, létil-magni, ill-girni, há-degi, o.s. fry. Einsskal og fara 
með afleiðsluendinguna legur, láta 7 fylgja eptirfarandi samstöfu, en 
eigi undanfarandi, því svo er að kveðið: sæl-legur, en eigi sæll- 
egur, vina-legur, en eigi vínal-egur, hunds-legur, en eigi hundsl- 
egur. 


233 


39. grein. 
Um það, hvar rita skuli eitt eða fleiri orð. 

Það er eitt það atriði, er örðugt er að semja svo ljósar regl- 
ur um, að ávallt sjeu einhlítar, enda yrði það svo langt mál, ef 
allt skyldi til tína, að eigi væri við hæfi þessa bæklings. En þó 
skal til greina nokkur atriði, er menn opt villast á, og enda þótt 
stutt verði yfir farið, mega þær reglur, er hjer verða ritnar, held- 
ur verða til stuðnings, ef vel eru íhugaðar. 

I. Hvar rita skuli nöfn í einu orði, en eigi tveimur. 

1. Þegar stofn eta meginhluti orðs, endingarlaus að öllu, 
stendur framan við nafn, eru þessir tveir hlutar báðir eitt orð, og 
skal því rita þá í einu orði, hvortsem fyrri hlutinn er stofn nafns, 
einkunnar eða sagnar, og skal það eigi villa mönnum sjónir, þótt 
einhver mynd orðsins sjálfs kunni að líta út eins og stofninn; 
þannig t. a. m.: hamarskapt, landvörn, hátíð, smáfiskur, stór- 
tíðindi, illmæli. Eins er um al og fjöl, t.a. m.: alvizka, al- 
þingi, almæli, fjölkynngi, fjölmæli, o. s. frv. 

2. Sömuleiðis skal öll smáorð rita áföst eptirfarandi nafni, 
og eins öll þess konar orð, er alls eigi geta staðið ein sjer, t. a. 
m. atför, átroðningur, ányndun, velferð, velmegun. 

Það er svo sem sjálfsagt, að fyrirsetningar, er þær eru hafö- 
ar sem fyrirsetningar, eigi mega ritast áfastar eptirfarandi nafni, 
enda verða þær þá hafðar að eins með sumum föllum nafns, og 
aldrei með gjöranda. 

Það lítur og mjög illa út, er margir, og það lærðir menn, rita 
t.a.m. stað fyrir æstað, og væri kallað bögumæli, ef svo væri mælt, 
t. a. m.: „Landsyfirrjettardómarinn var ístað (fyrir: æstað) fóget- 
ans, því að ístað er á söðli, en æstað er sama sem é staðinn fyrir. 

3. Þegar við meginhluta eða stofn nafns, einkunnar eða sagn- 
ar, er bætt é eða vu (og kemur þá opt hljóðvarp fram í stofninum), 
skal það rita áfast eptirfarandi nafni, enda er þá þetta í eða ú að eins 
samterígingarstafur (Bindevocal), og helzt ávallt, í hvert helzt 
fall hið samsetta orð er sett, t.a. m.: förunautur, villimenn, eða 
villumenn, dæmisaga, kennimaður, o. s. fry. 


4. Nú eru tvö nöfn sett saman, og stendur hið fyrra Í eig- 


234 


anda, og getur þá helzt vafi á verið, hvort heldur skuli rita bæði 
orðin saman, eða hvort sjer. Þess ber þá að gæta, að nafn í eig- 
andafalli, er ákveður annað nafn, skal í rjettri íslenzku standa á 
eptir hinu nafninu, ef tvö orð eru, nema því að eins, að einhver 
áherzla sje lögð á það nafnið, er í eiganda stendur; mun því sú 
regla nokkurn veginn áreiðanleg, að verði það nafnið, er í eiganda 
stendur, eigi sett síðar, eða á eptir hitt nafnið, svo að vel fari, 
eru bæði þessi nöfn eitt orð, og skal því rita þau í einu, t. a. m.: 
fararleyfi, dyrastafur, sjávarströnd; því að enginn segir: leyfi 
farar, stafur dyra, strönd sjávar, o. s. frv. 

5. Ef enginn greinir er með eiganda, og þó með hinu nafninu, skal 
rita þau sem eitt orð, t.a.m. sjávaröldurnar, húsasmiðurinn, o.s.frv. 

6. Nú stendur eigandi fyr, og er hann þá ávallt orð sjer, en 
eigi hluti samskeytts orðs, þegar greinirinn er með honum, og 
fer þó opt betur, að setja eig. síðar, t.a.m. sjávarins öldur; sömu- 
leiðis ef einkunn eða fornafn fylgir eig., enda er þá opt lögð meiri 
áherzla á það nafnið, er í eig. stendur, en hitt, og má þó setja 
cig. síðar, t. a. m.: það er góðs manns einkenni; þess manns 
lund. Þessu skylt er það, að eig. getur statið fyr, og þó frálaus, 
þótt hvorki einkunn nje fornafn fylgi honum, ef við einhvern ein- 
stakan og tiltekinn mann eða hlut er átt, en eigi hvern sem vera 
skal, og verður tilfinningin að segja bezt til um það, t. a. m. 
Jeg sá konungs son, er sama og: Jeg sá son konungs (þ. e. einhvers 
pess konungs, sem um er verið að tala), en: Jeg sá konungsson, er 
sama og: einhvern þann mann, er (einhvern ótiltekinn) Kkon- 
ung átti að föður, enda verður fegra og rjettara, að setja eigand- 
ann síðar, ef eins stendur á og hjer í fyrra dæminu. á 

Athugasemd 1. Þegar tvö orð í eiganda eiga við sama nafn, 
þá verður að rita þau frálaus, ef nafnið eigi er selt við báða 
eigendurna, t. a. m.: líkama og sálar kraptar; en viðkunnanlegra 
og rjettara er: kraptar sálar og líkama, eða þá: sálarkrapar og 
líkamskraptar. En þegar þess konar orð, er eigi verður haft 
sjer, heldur að eins sem síðari hluti orðs, er sett að eins við 
síðara eða síðasta orðið, er það á við, þá er það með öllu rangt 
og íslenskri tungu óeðlilegt, enda þótt band sje sett á milli, t. 
a. mi athuga- og aðgánings-leysi, fyrir: athugaleysi og aðgánings- 


235 


leysi. Þó skal rita land- og bæjar-fógeti, af því það er sami 
maðurinn, sem hefur bæði embættin; en ef það væru tveir menn, 
væri það rangt, og skyldi þá rita landfógeti og bæjarfógeti; eins 
Kjósar- og Gullbringusýsla, af því það er nú ein sýsla, eða það 
eru tvö ákvörðunarorðin við sama hlutinn; en eigi skal rita 
Árnes- og Múlasýsla, heldur Árnessýsla og Múlasýsla. 

Athugasemd 2. Þegar sumir rita fornafn, og jafnvel ein- 
kunnir sumar með fullri fallendingu áfastar eptirfarandi nafni, 
þá er það með öllu rangt, t. a. m.: einhvernveginn (og einhvern- 
vegin), hverskonar, þessumegin, hinumegin annarsstaðar, einhvers- 
staðar, allskostar, allskonar, o. s. frv., fyrir: einhvern veginn, 
hvers konar, þessu megin, hinu megin, einhvers staðar, eða 
þá einhverstaðar (sem verður viðkunnanlegast), annars staðar eða 
annarstaðar, alls kostar, alls konar. 

I. Um samskeyttar einkunnir. 

1. Þegar stofn nafns, einkunnar eða sagnar er settur framan 
við einkunn, skal ávallt svo á líta, sem þessi stofn sje hluti ein- 
kunnarinnar, og því rita hann áfastan henni; t. a. m.: matvandur, 
ferðlítill, stórlyndur, hraðfara, og því heldur skal það 
eitt orð, ef annarhvor hlutinn aldrei er hafður sjer, t. a. m-. 
stórvirkur, hroðvirkur, stærilátur, af því virkur eða látur eigi er 
haft sem einkunn sjer í þeirri þýðingu (en virkur dagur), auðsær, af 
því auð er eigi til, nema að eins í samskeytingum eða afleiddum 
orðum. Eins erum al, all og fjöl, t. a. m.: alvitur, almáttugur, 
allmikill, alllítill, fjölvitur, o. s. frv. 

2. Ef fyrirsagnir standa á undan einkunn, en stjórna eigi 
neinu falli, heldur að eins mynda nýja einkunn, eða nýja merk- 
ingu í einkunninni, þá skal rita þær áfastar einkunninni, og því 
heldur þær, sem eigi eru hafðar, að minnsta kosti í þeirri mynd, 
nema í samskeytingum, t. a. m.: ágengur, úrvinda, afleitur, 
endur, örendur, erlendur, andvígur, öndverður, gagnsær, 0. 8. frv. 

Atviksorð skal því að eins rita áföst einkunn, ef þau annað- 


hvort eigi eru höfð sjer, eða að eins sem hluti orðs, eða ein- 
kunnin eigi er til nema samsett, og eru það þau atviksorð, er 
merkja stað, t. a. m. innanverður, utanverður, neðanverðu, 
ofanverður, framanverður, óvígur, ósvilkinn. Sum eru þau at- 


viksorð, er viðkunnanlegra verður að hafa band á milli og ein- 


kunnarinnar; t.a.m. afar-míkill, einkar - góður. Önnur atviks- 
orð, er einungis einskorða merkingu einkunnarinnar, eða kveða ná- 
kvæmar á, heldur en einkunnin sjálf gjörir, hvernig eitthvað sje, 
þau skal rita sjer, eða frálaus einkunnunum; t. a. m.: mjög góð- 
ur, vel hagur, of lítill, ákaflega stór, o. s. frv. 

3. Ef eigandi nafns stendur á undan einkunn, skal hann ávallt 
áfastur einkunninni, ef hann er hafður til nákvæmar að ákveða 
þann eiginlegleika hlutarins, er einkunnin nefnir, eða í hverju 
eiginlegleikinn sje fólginn, t. a. m.: furðu-míkill, fjarska-hraður, 
forkunnar - fagur, einkar - fríður, gagnsmikill, gagnslétill. Ef 
nafnið er tvö atkvæði, verður opt viðkunnanlegra að hafa band (-) 
á milli, einkum þá, er vjer leggjum nokkra áherzlu á síðari hlut- 
ann, eins og í hinum fjórum fyrstu orðum, er síðast voru tekin til 
dæmis. Á hinn bóginn er sjálfsagt, að rita eiganda, hvort held- 
ur nafns eða fornafns, frálausan einkunn, ef hann stjórnast af 
einkunninni; t. a. m.: jeg er eigi þess valdur; enda má sjá það 
á áherælunni, er hún er full á einkunninni, og eigandinn optast 
nær er rjettar settur fyrir aptan. Þær eru að eins fáar einkunnir, 
er með eiganda setjast, en á hinn bóginn mýmörg hluttekningarorð 
núlegs tíma, t. a. m. mékils varðandi, lítils valdandi, o. s. frv. 

Ill. Um fornöfn. 

Fornöfn eru þau að eins fá, að saman sjeu sett, svo að Í 
einu orði skuli rita, enda að eins er þau eru sett saman við stofn, - 
en aldrei, er bæði orðin hafa fulla beygingu, eða báðir hlutarnir 
be nr st, t. a. m. sjerhver, einhver. Hið eina samsetta fornafn, 
' bátir hlutar þess beygjast, er annarhvor, öðrumhvorum, 
0. s.sfrv. 

IV. Um það, hve nær orð skuli áfast rita eptirfar- 
andi sögn. 

1. Stofn orðs skal ávallt rita áfastan eptirfarandi sögn, af 
hverju helzt orði stofninn er, ef hann aldrei breytist, hverja helzt 
mynd sem sögnin sjálf fær; t. a. m.: hertaka, hervæða, jafnkíta, 
munnhöggvast. 


2. Öll þau smáorð, er eigi verða höfð sjerstök í íslenzku, 


skal og rita áföst eptirfarandi sögn, t. a. m: vanvirða, svívirða, 


237 


mistrúa, torlryggja Eins skal ávallt rita of áfast eptirfarandi 
sögn, t. a. m. ofaukal. 

3. Nú eru fyrirsetningar einatt settar fyrir framan sögn, og 
hafðar sem atviksorð, eða þannig, að ekkert nafn stendur hjá 
þeim, er þær stýri. Skal þá fyrst athuga, hvort fyrirsetningin eigi 
verður sett á eptir sögninni, án þess að hugsunin verði önnur en 
áður var, enda þótt þá verði að bæta inn í orði, er fyrirsetn- 
ingin stjórni, og verði það, skal fyrirsetningin ávallt frálaus sögn- 
inni; t. a. m. „Hvað viltu fyrir gefa == „Hvað viltu gefa fyr- 
ir það“. á vinna == vinna á; frá hverfa = hverfa frá. En verði 
fyrirsetningin eigi flutt aptur fyrir sögnina, eða merking sagnarinn- 
ar breytist við það, eða þá að sögnin eigi er til, nema með fyrir- 
setningunni, þá verður að rita hana áfasta sögninni, t.. a. m.: 
fyrirgefa = gefa upp (brot), íhuga, afhenda, álendast, o. s. fry. 
En enda þó að fyrirsetningin eigi sje rjett skeytt saman við sögn- 
ina sjálfa í nafnhætti, framsöguhætti, samtengingarhætti eða skip- 
unarhætti, þá verður þó rjettast, að rita þær áfastar hluttekning- 
arorðunum, er þau eru höfð sem einkunnir, eða einkunnarmerk- 
ingin ræður meir en sagnarmerkingin, eða með öðrum orðum, 
þegar þau eru höfð til að lýsa einhverju, en eigi til að segja frá, 
hvað gjört var, t. a. m: Hann kom tiltekinn dag, en dagur- 
inn var til tekinn, eða tekinn til. 

Atviksorð skal eigi rita áföst neinni sögn, heldur frálaus, 
enda verða þau eins sett fyrir aptan eins og framan. 

V. Um samskeytt atviksorð. 

Þegar stofn orðs að eins fer undan atviksorði, skal hann jafn- 
an rita áfastan eptirfarandi atviksorði, t. a. m.: jafnvel. 

Þegar eigandi nafns er hafður „til að einskörða nákvæmar 
merkingu eptirfarandi atviksorðs, skal hann rita áfastan því, og 
mun þá optast betur fara, að hafa band (-) á milli, t. a. m.: furðu- 
vel, forkunnar-vel, fjarska-mjög, afbragðs-vel, o. s. frv. 

Fyrirsagnir skal og rita álastar eptirfarandi atviksorði, er það 


1) van er reyndar haft sem nafn í talshættinum : of eða van, 
en líka þar að eins; of er aptur haft sjerstakt optar, sem nafn, 
t. a. m.-of Íjár. 


238 


er leitt af einkunn þeirri, er skeytt er saman við fyrirsögn, t. a. 
m.: afleitlega, af afleitur, o. s. frv. 

Þau orð, sem eigi eru höfð stök í íslenzku, skal rita áföst 
eptirfarandi atviksorði, enda mun þá atviksorðið leitt af samsettu 
nafni, einkunn eða sögn, t. a.m.: svívirðilega, tortryggilega, van- 
virðulega, o. s. frv. Sömuleiðis skal þá rita afar og einkar á- 
fast við eptirfarandi atviksorð, og fer þó betur, að hafa band á 
milli, og rita afar-vel, einkar-haglega, o. s. frv. 

Sjálfsagt er að rita gi áfast undanfarandi orði, og rita eigi, 
hvorki, o. s. frv. 

VI. Um fyrirsetningar. 

Fyrirsetningar skal aldrei skeyta saman við undanfarandi orð, 
atviksorð eða fyrirsetningu, enda þótt sumir gjöri svo, heldur skal 
rita* þar hvort orðið sjer, t. a. m.: kring um og í kring um, 
utan af, innan úr, gegn um, og þó skal: allra-sízt rita eitt orð, 
er áherzlan helzt á báðum orðunum, t. a. m.: á meðal; því að 
enginn mælir svo, að með verði áherzlulaust, og segi ámeðal, enda 
lítur það mjög illa út, og væri kallað bögumæli, ef svo væri mælt. 

VIL Um samtengingarorð. 

Engin samtengingarorð eru þau samsett, að rita skuli í einu 
lagi, nema annaðhvort, sumpart og þótt, er sú mynd er höfð fyrir 
pó að. Í fornri íslenzku er og haft svát==svá at:= svo að, en 
nú er Sú mynd úrelt. Annars skal rita t. a. m: sæmt sem áð- 


ur, eins 09, á meðan, o. s. frv., hvern hlutann sjer. 


40. grein, 
Um aðgreiningarmerkin. 

Þar er það atriði, að varla mun auðið, að rita:svo ljósar regl- 
ur um, að almenningi verði til hlítar, eða að allt verði til tínt, 
bæði hvar aðgreiningarmerkin skuli setja, og hvar hvert, enda 
mætti það verða langt mál, og þó eigi allt tínt; tilfinningin ein 
verður víða til að segja; enda eru aðgreiningarmerki víða komin 
undir því, hvernig sá hugsar, er ritar; því að á sumum stöðum 
skal  aðgreiningarmerki eitthvert setja, en á sumum eigi, þótt 
orðin sjen hin sömu; og sumstaðar er högg () rjettast sett, þar 


239 


sem depilhögg (;), eða jafnvel depill (), er rjettar sett á öðrum, 
þótt orðin sjeu enn hin sömu; þess konar er komið undir hugsun 
hvers eins á hverjum staðnum fyrir sig. En hitt er víst, að að- 
greiningarmerkin þurfa að vera, og það er eins rangt, að sleppa 
þeim, þar sem þau eiga að vera, eða setja þau, er þau ekki skal 
setja, eins og að rita orð rangt, nema verra sje, og því skal raun 
til gjöra, að skýra þetta mál að nokkru, og mætti það verða til 
stuðnings, þótt eigi verði það algjört. 
I Um högg. 

1. Högg () (komma| skal setja við enda hvers kafla málsgrein- 
ar; en hver sögn, með þeim orðum, er henni fylgia, er málsgrein- 
arkafli, er þó er tengdur með einhverju orði við það, sem undan 
fer eða eptir, eða stendur í svo nánu sambandi við það, að hugsa 
má, að samtengingarorðinu sje sleppt; því skal setja högg, þegar 
á eptir fer: og, heldur, heldur og, heldur líka, nje, ekki heldur, 
eða; þar eð, með því að; að, svo að, til þess að, vegna þess að; 
eptir að, meðan, þegar, er, þá er, undir eins og, svo opt sem, 
hversu opt sem, áður en, fyr en; þá, ef, svo framarlega sem; 
en, þótt, jafnvel þótt, hví, hvort, hversu, ef sögn fer á eptir 
þessum orðum, og sú setning er leidd af hinni undanfarandi, 
t. a. m.: „Hektor skundaði út úr húsinu, og fór sama veg aptur 
um hin vel lögðu stræti“. „og mjög er það að ósynju, að 
frægð mikil fer af þjer“. „Nú heyri eg þig það segja, að þú 
gjert eigi svo frjáls, að þú megir gjöra það“. „Stór dynur verður 
í fjalldölum, svo að heyrist langar leiðir, þegar menn höggva 
eikur í skógif. „Nú sem Hektor sá, . . að hann hörfaði undan, 
pá gekk hann um fylkingarnar“. Stundum fer engin sögn á 
eptir, og skal þó högg rita, ef sögnina má taka upp aptur, og 
hún er höfð í huganum, t. a. m. Þú kennir ekki í brjósti um 
þinn unga son, og ekki um mig“. 

Athugasemd 1. Ef og tengir saman að eins tvö orð, skal 
eigi högg setja á undan því, nema því að eins, að einhver sjerstök 
áherxla liggi á hinu síðara orðinu, eða einhver skýring eða við- 
auki komi á eptir, sem að eins á við síðara orðið, þá verður 


FA 


rjettara að hafa högg á undan og, t. a. m.: „Hann hafði hjálm, 
og skjöld, allan steindan“. En standi fleiri nöfn en tvö saman, 


240 


og og á milli hvers eins, þá skal annaðhvort setja högg á milli 
allra eða engra. 

Athugasemd 2. Ef tilvísunarfornafn er komið á undan að, 
sem þó stjórnast af þeirri sögn, er eptir fer, skal eigi högg setja 
á undan að, t. a.m.: „Það var það, sem jeg sagði að hann skyldi 
gjöra“. 

Athugasemd 3. Ækki er þessar reglur þó svo að skilja, að 
ávallt skuli setja högg, og ekkert annað aðgreiningarmerki, á 
undan neinum þessum samtengingarorðum; opt má og á að vera 
depilhögg, og stundum depill á undan þeim, ef sú setningin, er 
samtengingarorðið fylgir, eigi er bundin við hina undanfarandi 
setningu, en eigi verður nákvæmari grein fyrir því gjörð; á 
pað sjer opt stað, einkum með og, og skal hjer sýna dæmi þess: 
„Hafði enginn Trójumanna þor til, að ganga móti hinum fræga 
Menelási; og þar hefði Atreifsson auðveldlega náð hinum góðu 
vopnum“, 0. 8. frv. í 

Athugasemd 4. Opí er þá sleppt í upphafi síðari hluta 
setningar, og skal eins selja högg á undan allt fyrir það; þannig 
t. a. m.: En er Patróklus hafði fengið höggið ...., hörlaði 
hann aptur í flokk fjelaga sinna“. 

Að öðru leyti skal þess getið, að afleidda setningin einatt 
stendur á undan hinni beinu setningu, og getur samtengingarorðið 
þá ýmist staðið á eptir depilhögg eða depil; það er undir því 
komið, í hve nánu sambandi setningarnar eru, og verður eigi auðið, 
að gefa þar reglur um. 

Á undan en (= heldur en) skal ávallt högg, en aldrei dep- 
ilhögg eða depill, t. a. m.: „Ráð Seifs eru jafnan rékari, en mann- 
leg ráð“. þó má opt verða, að höggi sje sleppt á undan en, og það 
verði að minnsta kosti viðkunnanlegra, er nöfn þau, sem saman er 
líkt, standa í óbeinum föllum, þol., þiggj., eða eig., eða síðari 
liðurinn er að eins eitt orð, enda þótt það standi í gjör., t. a.m.: 
„Enginn hefur komið spjótalagi á Patróklus í hinni hörðu orustu 
fyrri enjeg“. „Hann gagnaði öðrum meir en sjer“. „Hún elskaði 
hann meir en sig“. 

Á undan en (= men á dönsku) skal stundum högg, stund- 
um depilhögg, og stundum depill, allt eptir því, hvort það, sem 
á eptir fer, myndar beina mótsetningu við það, sem á undan er 
komið, eða það er haft fremur sem samtenging millum tveggja 


241 


setninga, er eigi eru gagnstæðar hvor annari, en standa þó í nokkru 
sambandi hvor við aðra, og hin síðari eins og áframhald frásagn- 
arinnar í hinni fyrri, eða þá, að það er haft eins og til að fegra 
málið, og því má velsleppa, án þess að hugsunin breytist að neinu, 
t. a. ms „Hönd skal á róstu reyna, en ræðu á þingi“. „Er 
pví ekki vert, að hafa mörg orð, en berjast heldur“. Og sjest 
það á þessum dæmum, að þá skal högg setja, er þau orðin, er á 
eptir fara, eigi mynda fulla setningu, en lána verður úr hinu und- 
anfarandi, svo að ljóst mál verði. „Hann vó fyrst Adrastus ..., 
en allir aðrir lögðu á flótta“. „Hann var allur hulinn 
skötvopnum og blóði og moldryki frá hvirfli til ilja; en þeir 
Þyrptust kring um líkið“. „Menelás . .. hjet á föður Seif; en 
í því Evforbus hörfaði aptur, lagði Menelás á hóst honum“. 
„Hektor var á tveim áttum, hvort hann skyldi . . . . biðja þá 


FA 


safnast saman á borgarveggnum. En er hann hugsaði þetta 
með sjer, þá“, o. s. frv. 

2. Undan spurningarfornöfnunum :hver, hvor, hvað, í hverju 
falli sem standa, skal högg setja, ef sá málsgreinarkafli, er á þeim 
hefst, er leiddur af því, sem á undan er komið, t. a. m.: „hitt er 
satt, að eg veit, hverjir valda“. — „Hann spurði, hvað það væri“. 
Sje tilvísunarfornafn komið á undan, sem stjórnist af þeirri sögn, 
er síðar fari en spurningarfornafnið, skal eigi setja högg á undan 
spurningarfornafninu; þannig t.a. m.: „það ér hestur, sem enginn 
veit hver á“. 

3. Á undan tilvísunarfornafni, sem, er, skal ávallt högg setja, 
og eins þegar tilvísunarsetningin er á enda, sem opt er skotið inn 
í miðja setningu, t. a. m: „Víst er sá maður furðu-ljettur, er 
svo kollsteypir fimlega“. „én hundar og hjarðmenn, sem í kring 
um það eru, standa langt frá“. Nú er það þráfalt, að ábend- 
ingarfornafn stendur hæst á undan tilvísunarfornafninu, og er frem- 
ur háft til málfegurðar og málfyllingar, og skal þá höggið setja á 
undan ábendingarfornafninu, og það eins fyrir það, þótt eigi standi 
það í sama falli og tilvísunarfornafnið; en fari ekkert nafn á und- 
an, en ábendingarfornafníð sje beint haft í stað nafns, eða þá að 
menn herði á því í framburðinum, þá skal höggið setja á eptir 

1 


249 


það; þannig t. a. m.: „Svo sem fjallaljón, það er treystir aftí 
sínu“. „Um hina fársfullu heiptarreiði ..., þá er olli Akke- 
um ótölulegra mannrauna“. En: „Gáir heimskur að því, sem 
gjört-er“. Þó getur það verið, að tilvísunarfornafnið sje í svo 
nánu sambandi við undanfarið ábendingarfornafn, að þau í samein- 
ingu sjeu ein hugmynd, og því skuli eigi högg setja á millum 
þeirra, og er það einkum í byrjun setningar, er nafnið, sem for- 
nafnið svarar til, kemur á eptir, eða ábendingarfornafnið ítrekað. 

4. Nú er nafn eða fornafn sett, og þó á eptir sett eitthvert 
annað nafn, eins og hinu fyrra til útskýringar, eða til þess ná- 
kvæmar að ákveða það (appositio), og skal ávallt greina viðauka 
þann frá því, er undan fer, með höggi, og eins skal högg á eptir, 
ef eigi er setningarlagi svo varið, að depilhögg skuli vera eða 
depill, t. a. m.: „Þeir höfðu eitt sinn deilt og skilið ósáttir, her- 
konungurinn Atreifsson og hinn ágæti Akkilles“. „Fjekk hann 
svo í hendur hinum skjótu ferjendum til flutnings, þeim tví- 
burunum, Blund og Bana“. þó verður viðkunnanlegra, að sleppa 
högginu, ef viðaukinn er að eins eitt nafn og fornafn gengur á 
undan, og liggi áherzla á hvorugu orðinu, eins og vjer nú t. a. 
m. segjum: „kann Magnús“, „hún Guðrún“. eða: „þeir Þórður“, 
fyrir: „Þórður og hans menn“, o. s. frv. 

Af þessari reglu „leiðir það, að setja skal högg á undan að 
með nafnhætti, er nafn eða fornafn er gengið á undan, og nafn- 
hátturinn með þeim orðum, er honum fylgja, verður svo sem út- 
skýring nafnsins eða fornafnsins; opt er og fornafninu sleppt, og 
skal þó höggið setja, ef fornafninu má inn skjóta, án þess málið 
haggist, t. a. m.: „Hann kvað hina mestu nauðsyn, að ríða 
eptir þeim“. „Ræð jeg þjer heldur, að hörfa aptur í flokkinn“. 
Ef til fer næst á undan að, skal höggið ýmist setja á undan því 
eða eptir, allt eptir því, hvernig mælt væri, t. a. m.: „Enginn 
hafði þor til, að ganga á móti ljóninu“; en: „það brýzt inn í 
fjárhús, til að ræna“. Ef eigi fer að á undan nafnhættinum, 
þá skal eigi heldur högg setja á undan honúm, og á það sjer stað 
með hjálparsögnunum, t. a. m.: munu, skulu, og eins vilja, segj- 
ast, látast, kveðast, t. a. m: „Þú munt sjálfur eigi lengi lifa“, 


243 


„Nú skal reyna þennan kappleik“. „Hann vildi hvergi fara“, 
0. Si fry. 

Opt getur og svo verið, að að fari með nafnhættinum, og 
skal eigi högg setja á undan því, ef eigi verður svo á litið, að 
nafnháttur sje skýring neins undanfarandi nafns eða fornafns, eða 
það verði undirskilið, og fær þá opt sögnin, sem með fer, eins 
konar blæ hjálparsagnar; þannig t. a. m.: „Hann fór að leita“. 
„Hann gekk að eiga hana“. „Eg þarf eigi að spyrja, hvað þú 
heitir“. „Hundar og hjarðmenn .... þora ekki að ganga 
móti ljóninu“. „Bjóð mjer ekki að sitja“. „Nú er að segja frá 
Kára“. „Meðan hann var að fletta hann vopnunum“. „Hann 
ætlaði að fara“. „Hann gjörði það að, er hann átti að gjöra“. 
Jeg verð (hlýt, má til) að gjöra það“, o. s. frv. 

Hjer á og við að geta þess, að þegar orðum er hleypt inn í 
setningu, eða sett aptan við, er fremur eru til útskýringar, eða til 
þess, að kveða nákvæmar á um eitthvað, án þess þeirra orða 
þurfi beinlínis við málsins vegna, þá skal greina þau frá hinu 
undanfarandi með höggi, og eins skal setja högg á eptir, eða þá 
depilhögg, eða depil, ef svo er setningarlagi farið, t. a. m.: „Hann 
á kerru, fagurbúna gulli og silfri“. „Hinn ágæti Odysseifur 
hóf vopnin hátt upp með hendi sinni, hinni fengsælu Aþenu til 
dýrðar“. „Svo mun hann hafa sagt við þig, og blekkt svo huga 
þinn, óforsjáls manns“. í 

5. Þegar einhver er ávarpaður með nafni, þá skal ávallt 
greina það eða þau orð frá því, sem undan er komið, með höggi, 
og eins frá því, er eptir fer, nema depilhögg eða depill skuli vera; 
þannig t. a. m.: „Kveð þú, gyðja, um hína fársfullu heiptar- 
reiði“, o. s. frv. „Heyr nú, kæri Febus, gakk úr skotmáli“. 

6. Nú er upptalning, og mörg orð sett saman án samteng- 
ingarorðs, og skal þá högg milli hvers eins; þannig t. a. m.: 
„Hann hafði silkitreyju, hjálm gylltan, og skjöld, og var dreg- 
ið á leó“. „Þegar erhin fagra, rósfingraða Morgungyðja kem- 
wr í ljós“. Eins ef fleiri en ein einkunn á við sama nafn, þá skal 
og setja högg á millum þeirra; þannig t. a. m.: „Hið langskepta 


spjót, sem var þungt, stórt, sterkt og eirbúið“. 
16* 


244 


“ 


Il. Um depilhögg ()). 

1. þá skal depilhögg (;) (semíkólon| setja, er málsgrein er á 
enda, og á eptir kemur bein setning, eralls eigi er leidd af hinni fyrri, 
en er þó áframhald þess, sem frá er verið aðsegja, er nafn eða for- 
nafn stendur í upphafi hennar, og verður þó opt vafasamt, hvort 
setja skuli depilhögg eða depil, og opt hvorttveggja jafnrjett; þann- 
ig t. a. m: „Þetta voru orð hans; Ajant og báðir kallararnir . 

. eru hjer til vitnist. „Hann tók upp hinn fagra hlífskjöld ; 
hann var gerður með. miklum hagleik; um kring á honum voru 
tíu baugrendur af eiri, og tuttugu hvítar bólur af tini, og í 
miðjunni nöf af svörtu blástáli; á skildinum allt í kring var 
Gorgó,“ o. s. frv. 

2. Þegar bein setning byrjar á sögn, og engu samtengingar- 
orði er sleppt, t. a. m. þá, verður það optast rjettast, að hafa dep- 
ilhögg á undan; þannig t. a. m.: „Þar stóð gyðjan upprjett, og 
kallaði bæði hátt og ógurlega; kom hún miklum þrótt í hjarta 
sjerhvers af Akkeum“. þó má það stundum verða, að depil skuli 
setja. Í 
3. Á undan pvé að verður og rjett að hafa depilhögg, nema 
því að eins, að setningin standi í því nánara sambandi við hina 
undanfarandi; enda er þá lögð áherzla á pví, og skal þá setja 
högg á eptir því; en að rjett sje, að setja depilhögg á undan því 
að, sjest ljóslega á því, að sleppa má því að, án þess þó að mál- 
ið haggist að neinu, eða hugsunin verði önnur, en setningin, sem 
hefst á pví að eða því, verður útskýring hins undanfarna, en eigi 
orsök þess; þannig t. a. m.: „Því næst færði hann sig í brynju 
þá, sem Kínýras hafði forðum gefið honum að gestgjöf ; því (== 
því að) Kinýras hafði frjett til Kýpur þann mikla frama, að 
Akkear ætluðu að sigla á skipum til Trójuborgar, og gaf því 
konunginum brynjuna í vináttuskyni“. 

4. Optast skal og depilhögg á undan, er eptirfarandi setning 
hefst á aptur á móti, þó (eigi: þótt), þrátt fyrir það, því næst, 
og Öðrum fleirum þess konar orðum. Um em hefur áður verið 
talað. 


245 


II Um depil (). 

Depil () (púnktur| skal þá setja, er málsgrein með öllum auk- 
asetningum er á enda, svo að ekkert vanti til þess, að fullljóst 
mál verði, og menn því hverfa eins og að öðru efni. Þó getur 
stundum verið, að depilhögg verði viðfelldnara á sumum stöðum, 
og verða eigi neinar skýrar reglur um það gefnar, hvar depil 
skuli setja, og hvar depilhögg, ef vafi getur á því verið, heldur 
verður tilfinningin að leiðbeina mönnum í því efni, hve náið sam- 
bandið er á millum þeirra tveggja setninga. Sbr. það, sem sagt 
hefur verið um depilhögg. 

IM Um tyístinss(): 
Tvísting () (kólon} skal því að eins hafa, að á eptir fari 
orð einhvers, eins og þau voru af honum mælt, eða þá eitthvert 
dæmi því til útskýringar, sem um er verið að tala; þannig t. a. 
m.: „Þá stóð upp hinn fóthvati Akkilles, og mælti: „Með því 
bæði styrjöld og drepsótt verða“, o. s. frv. Það er og venja að 
setja tilvísunarmerkið („—“) fyrir og eptir orð einhvers, eins og 
sjá má dæmi hjer, og er það rjett, og tvöfalda þá tilvísunarmerk- 
ið, er í beinni ræðu eru af hinum mælanda tilfærð orð enn annars. 
En sje orð einhvers sögð með orðum höfundarins, svo að sú setn- 
ing stjórnist af einhverri undanfarinni sögn eða samtengingarorði, 
þá skal hvorki setja tvísting eða tilvísunarmerki; þannig t. a. m. 
ef dæminu hjer á undan væri snúið við og sagt: „Þá stóð upp 
hinn fóthvati Akkilles og mælti, að með því styrjöld og drep- 
sótt yrðu“. 
V. Um spurningarmerkið (?). 
Spurningarmerki (%) skal að eins setja á eptir beinar spurn- 
ingar, en annars alls ekki; þannig t. a. m: „Hví grætur þú, 
barn?“ „Hví sækir harmur heim hjarta þitt?“ En aptur: 
„Hann spurði hana, hví hún grjeti, hví harmur sækti hjarta 
hennar heim. 
VI. Um köllunarmerkið (!). 
Köllunarmerkið (}) er með öllu óþarft í íslenzku, og væri án 
efa rjettast alls eigi að hafa það, heldur að eins eitthvert hinna 
aðgreiningarmerkjanna, eptir því sem á stendur í hvert skipti. En 


246 


sje það sett, skal það að eins á eptir þeim orðum, er mælt eru í 
geðshræringum; þannig t. a. m.: „Guð hjálpi mjer!“ „Mikil ó- 
sköp!“ og þar fram eptir götunum. 


Um önnur merki, en þau, sem nú eru þegar greind, er óþarfi 
að tala á þessum stað, enda flest óþörf, og bönd ein. 

Að öðru leyti getur settlegur og fagur lestur mjög greitt fyr-. 
ir með aðgreiningarmerkin, hvar þau skuli setja, og hvar hvert; 
því að mönnum verður það ósjálfrátt, að nema málsstaðar, þar 
sem þau skal setja. 


a 


nn a 


gn 
=! 
SS 
= 
I 
= 
I 
a 
——- 
nl 
A 
= 
nn 
2 


ska 


a 


RD 


Mk 


